તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૦૧] 


ફરિશ્તાઓ ! તમે ગવાહ રહો કે મેં એની બખશિશ કરી દીધી 
અને તેની સ્વજાત માટેની સિફારિશ કબૂલ કરી અને જો 
મારો આ બંદો તમામ અરકાતવાળાઓ માટે દૂઆ કરત 
(અને) સિફારિશ કરત તો એ (સિફારિશ) પણ હું અવશ્ય 
કબૂલ કરી લેત. (બયહકી કૃત શુઅબુલ્‌ ઈમાન: હદીષ નંબર : ૩૭૮૦) 


(૧૩) પચાસ સિદ્દીકીનના અમલ બરાબર સવાબ 
મળશે 


હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહું અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યાં : જે માણસે 
ફજરની નમાઝ પછી કોઇની સાથે વાત કર્યા વગર સો વાર 
(સૂરએ) ''કુલ્‌ હુવલ્લાહુ અહદ...'' પઢી તો એ દિવસે તેના 
માટે પચાસ સિદ્દીકીનના અમલ બરાબર સવાબ 
લખવામાં આવશે. (ફિરદૌસે દયલમી, દૂર મન્પૂર : £/૪૪) 


(૧૪) જુમ્અહના દિવસે પઢવાની ફઝીલત : 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી મરફૂઅન્‌ 
રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ 
સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસ જુમ્અહના દિવસે મસ્જિદમાં 
આવીને ચાર રકાત નમાઝ એવી રીતે પઢે કે દરેક રકા'તમાં 
સૂરએ કાતિહા પછી પચાસ વખત (સૂરએ) ''કુલ્‌ હુવલ્લાહ્‌ 
અહદ...'' પઢે, તો આ પ્રમાણે કુલ બસો વાર થઇ જશે, તો 
એ માણસને ત્યાં સુધી મૌત આવશે નહિ, જ્યાં સધી કે તે 
જન્નતમાં પોતાની મંઝિલ (ઠેકાણં) નિહાળી ન લે અથવા 

જ્યાં સધી કે તેને એની મંઝિલ દેખાડવામાં ન આવે. 
(તફસીરે કર્તાબી: ૮/૮૩૩૯) 


[૨૦ર]| તોહફ--અએ-- દુન્યા વ આખિરત: ૨ 


(૧૫) એક હજાર વખત પઢવાની ફઝીલત : 


હઝરત હુઝય્ફહ ઈબ્ને યમાન (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાઠહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 
જે માણસે એક હજાર વાર (સૂરએ) ''કલ્‌ હવલ્લાહ્‌ 
અહદ....'' પઢી તો જાણે તેણે પોતાના નફસને અલ્લાહ 
તઆલાથી ખરીદી લીધો. (સયૂતી કૃત ''જમ્ઉલ્‌ જવામિઅ') 


(૧૦) અરફહના દિવસે પઢવાની ફઝીલત : 


હઝરત અબ્દલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાટુ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : 
જે માણસે યૌમે અરફહની સાંજે એક હજાર વાર (સૂરએ) 
''કુલ્‌ હુવલ્લાહુ અહદ....'' પઢી તો અલ્લાહ તઆલા તેની 

દરેક દુઆ કબૂલ ફરમાવશે. 
(અલ્લામહ સુયૂતી (રહ.) કૃત ''જમ્ઉલ્‌ જવામિઅ'': ૧/૮૨ર૨) 


(૧૭) વિવિધ ફઝીલતો : 


જ 


હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસ 
(સૂરએ) ''કલ્‌ હવલ્લાહ અહદ....'' એક વાર પઢશે તો તેના 
પર બરકત નાઝિલ થશે અને જે વ્યક્તિએ એને બે વાર પઢી 
તો તેના પર અને તેના પરિવારજનો પર બરકત નાઝિલ થશે 
અને જો કોઇ વ્યક્તિ એને ત્રણ વાર પઢશે તો તેના પર તેના 
પરિવારજનો પર અને તેના પાડોશીઓ પર પણ બરકત 
નાઝિલ થશે, અને જો કોઈ માણસ એને બાર વખત પઢશે તો 
અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં મહેલ બનાવે છે અને 
ફરિશ્તાઓ પરસ્પર એક બીજાને કહે છે : ચાલો, પોતાના 


તોહફક-એ-- દુન્યા વ આખિરત : ર [૨૦૩] 


ભાઈનો મહેલ જોવા જઈએ, અને જો કોઇ માણસ સો વાર 
આ સૂરહ પઢશે તો કતલ અને ચોરી સિવાયના એના 
પચ્ચીસ વષના ગુનાહ માફ કરી દેવામાં આવશે અને જો 
કોઇ વ્યક્તિ એને ત્રણ સો વાર પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા 
તેના માટે એવા ચાર સો શહીદોનો સવાબ લખશે, જેમના 
ઘોડાઓની ટાંગો કાપી નાખવામાં આવી હોય અને તેમને 
હલાક કરી નાખવામાં આવ્યા હોય અને જો કોઈ વ્યકિત 
એને હજાર વખત પઢશે, તો એને ત્યાં સધી મૌત આવશે 
નહિ, જ્યાં સધી કે તે જન્નતમાં પોતાનું મકાન નિહાળી ન લે 
અથવા એને બતાવી દેવામાં ન આવે. 

(જમ્ઉલ જવામિઅ : ૧/૮ર૧, કૃતંબી : ૮/૮૩૪૦) 


(૧૮) અલ્લાહ સાથે વિશોષ નિસ્બત ધરાવતી સૂરહ : 


હઝરત આમિર ઇબ્ને અબ્દે કૈસ (રદિ.) ફરમાવે છે કે જે 
માણસ (સૂરએ) ''કલ્‌ હુવલ્લાહ્‌ અહદ....'' પઢે તો પછી 
આ સૂરહને મુસ્તકિલ રાખવાના હેતસર એની સાથે 
કુઓનમાંથી બીજું કાંઈ ન પઢે (એટલે કે સૂરએ ઇખ્લાસની 
તિલાવતને કાફી સમજે), કારણ કે આ સૂરહ આરંભથી અંત 

સુધી અલ્લાહ તઆલા તરફ જ મન્સૂબ છે. 
(ઇબ્ને માજહ : ફી ફઝાઇલિલ્‌ કુઆંન : ૨૬૦) 


બીમારીઓનો કુઅની ઉપચાર 


(૧) તીવ્ર બીમારીથી છૂટકારો : 


સૂરએ મુઅ મિનૂનની નીચે દશાવેલી અંતિમ આયતો 
ખાસ ફઝીલત ધરાવે છે : 


[૨૦૪] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત : ર 


₹«-2:કર્ક (૬24 2 કત્દા કટ#ક« -#₹શ્ટમ યા 
ક કપ પ 


કે ૯ પી *૭ 44: કે 
ઝદ ૦૭ા ૩ હાઇઝઈી %૮%૬%૫ઝ 


224 27.2: 2 


ઉન ઉ₹118:₹0%%*48) બઈક્ડડડઉનટઇ 


૪. 


બગ્‌વી અને સઅલબીએ હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને મસ્ઊદ 
(રદિ.)થી રિવાયત કરી છે કે તેઓ એક બીમાર માણસ 
પાસેથી પસાર થયા, જે સખત બીમારીઓમાં સપડાયેલો 
હતો. હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)એ તેના કાનમાં 
સૂરએ મુઅમિનૂનની ઉપરોક્ત આયતો પઢી દીધી, તો એ તે 
જ વખતે તંદરસ્ત થઇ ગયો. રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ 
વ સલ્લમએ હઝરત અબ્દલ્લાહ ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)ને 
પૂછયું કે, આપે એના કાનમાં શું કહ્યું હઝરત અબ્દુલ્લાહ 
ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)એ અરજ કરી કે આ આયતો પઢી છે. 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
કસમ છે તે પવિત્ર ઝાતની કે જેના અંકુશમાં મારો પ્રાણ છે, 
જો યકીન ધરાવનારો કોઇ માણસ આ આયતોને પહાડ ઉપર 
પણ પઢશે તો તે પોતાના સ્થળેથી હટી અને હચમચી જશે. 

(અબૂ યઅલા, કુતુંબી, મઝહરી, મઆરિફુલ કુઆંન £/૩૨૮, તૃહફ-એ- 
હુફ્ફાઝઃ ૩૪૭) 


(ર) બીમારી, તકલીફ અને નાદારીથી નજાત : 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)નું બયાન છે કે, એક દિવસે 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૦૫] 


હું રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના સથવારે 
બહાર નીકળ્યો. આપ (સલ.) એક એવા માણસ પાસેથી 
પસાર થયા, જે બહુ પરેશાન, ઉદાસ અને નાદાર હતા. 


ફરમાવ્યું : હે સજ્જન ! તમારી બીમારી અને તંગદસ્તીમાં 
કેટલીક અશક્ય (કહી ન શકાય તેવી) પરિસ્થિતિ હું જોઈ 
રહ્યો છું ? શું તમને એવા કલિમાત ન શિખવાડી દઉ, જે 
તમારી આ બીમારી, તકલીફ અને તંગદસ્તીની હાલતને દૂર 
કરી દે ? આ કલિમાત પઢયા કરો: 


ત દ્ર 1 


હ%૭ઝીહઝડટક 
“4. નમક ન્ન 
“ઝ% 5કડકળડડ 
ક તન કાહ: _ડ 
હાદ ક્ન્ય્ક 
તવક્કલ્તુ અલલ્‌ હચ્યિલ્લઝી લા યમૂતુ વલ્હમ્દુ 
લિલ્લાહિલ્લઝી લમ્‌ યત્તખિઝ્‌ વ-લદંવ્‌ વ લમ્‌ ચકુલ્લફૂ 


શરીકુન્‌ ફિલ્મુલ્કિ વ લમ્‌ યકુલ્લહૂ વલિચ્યુમૃ મિનઝ્ઝુલ્લિ 
વ કબ્બિર્દૂ તકબીરા. 


પછી આપ (સલ.) ફરી એક વાર તશરીફ લઇ ગયા તો 
તેમને સારી હાલતમાં પામ્યા. ફરમાવ્યું : કેવી સારી હાલત છે. 


તેમણે અરજ કરી : યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! જ્યારથી 
આપે મને પેલા કલિમાત શિખવાડયા છે, હું બરાબર એનો 

વિદ (પઠન) કરતો રહું છું. 
(દૂર્રે મન્પૂર : ૫/૩૫૨, તિલાવતુ કુર્બાનિલ મજીદ) 


[૨૦૬] તોહફક-એ-- દુન્યા વ આખિરત : ર 


તંગી, મુસીબતો, મૂંઝવણો અને મુશ્કેલીઓના નિવારણ 
માટે હઝરત અબૂ ઝર ગિફારી (રદિ.)થી મન્કૂલ એક 


દુઆ : 


હંઝરત જિબ્રઇલ (અર્લૈ.)એ ફરમાવ્યું : હે મૃહમ્મદ 
(સલ.) ! તે ઝાતની કસમ જેણે આપને હક સાથે મોકલ્યા 
છે, આપની ઉમ્મતમાંથી જે કોઈ પણ વ્યડિત આ (નીચે 
દર્શાવેલી) દુઆ (દિલથી) કરશે, તો તેના ગુનાહ માફ થઈ 
જશે, ભલે તે સમંદરના કાંપથી (પણ) વધારે હોય અથવા 
જમીનની માટી બરાબર હોય.... અને આપની ઉમ્મતમાંથી 
જે કોઈ વ્યક્તિ અલ્લાહ તઆલાને એવી હાલતમાં મળશે કે 
તેના દિલમાં આ દુઆ હશે, તો જન્નત તેની (મુલાકાત અને 
સત્કાર- માટે) મુશ્તાક અને ઉત્સુક હશે અને બે કરિશ્તાઓ 
તેના માટે મગફિરત માંગશે અને તેના માટે જન્નતના દ્વાર 
ખોલી આપવામાં આવશે. પછી ફરિશ્તાઓ તેને પકારશે : હે 
અલ્લાહના દોસ્ત ! જન્નતના જે દરવાજેથી ચાહે (જન્નતમાં) 

દાખલ થઇ જા. તે દુઆ નીચે પ્રમાણે છે : 
ડુ 


છ્ડ્ઠાડ હાંઈડ્વદ:દાછાડ ઉ્।ડ્વદડ છું! ડળ 

હવ4૬:ઉઉ;ડાઇડ૭તદ:દઇઇઈઉાંદ તદ: 
?દ.જછન્દ્[: “રટ. .૬.:(-( -:0૮27% 

ડડ રવ પડદ છડ 

ટ 

*. ક ક જુ રે. ડય કક 

હદ &ાઉાડાહ હદ કૂકાઈં ડર 

નની ન! નક. ૦ર ન ત્ર્ન્ટ 

ક%૨હ્દદ્કાહદ:ઉડાાઝ ડા 


અલ્લાહુમ્મ ઈન્ની અસ્અલુ-ક ઈમાનન્‌ દાઈમંવ્‌, વ 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત : ર [૨૦૭] 


અસ્અલુ-ક કલ્બન્‌ ખાશિઅંવ્‌, વ અસ્અલુ-ક ઈલ્મન્‌ 
નાફિઅંવ્‌, વ અસ્અલુ-ક યકીનન્‌ સાદિકંવ્‌, વ 
અસ્અલુ-ક દીનન્‌ કચ્યિમંવ્‌, વ અસ્અલુકલ્‌ આફિય-ત 
મિન્‌ કુલ્લિ બલિય્યતિવ્‌, વ અરઅલુ-ક તમામલ્‌ 
આફિય-તિ, વ અસ્અલુ-ક દવામલુ આફિય-તિ, વ 
અસ્અલુકરશુક અલલૂ આફિય-તિ, વ અસ્અલુકલ્‌ ગિના 
અનિન્નાસ. 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! હું તારાથી હંમેશા (બાકી) રહેનાર 
ઈમાનનો સવાલ કરું છું અને તારાથી તારો ખૌફ ધરાવનાર 
દિલનો સવાલ કરું છું તથા તારાથી લાભદાયક ઇલ્મનો સવાલ 
કરું છું અને તારી સામે સાચા યકીનનો સવાલ કરું છું અને 
તારાથી સદા કાયમ રહેનાર દીનનો સવાલ કરું છું અને તારાથી 
દરેક મસીબત-આફતથી આફિયતનો સવાલ કરું છું અને 
તારી સામે સંપૂર્ણ-સવાંગ આફ્રિયતનો સવાલ કરું છું અને 
હંમેશા બાકી રહે એવી આફિયતનો તારાથી સવાલ કરું છં 
અને આફિયતની પ્રાપ્તિ પર શુક્ર અદા કરવા(ની તવફીક)નો 
તારાથી સવાલ કરું છું અને તારી સામે લોકોથી બેનિયાઝી 
(નિઃસ્પૃહતા)નો સવાલ કરું છું.] 


વિવરણ : આ દુઆ તંગી, મુસીબતો અને પરેશાનીઓના 
નિવારણ માટે બહ્‌ અસરકારક, ઉપયોગી, ઉપકારક, 
રહમતરૂપ અને અનુભવસિદ્ધ છે, જેને ''નવાદિર્લ ઉસૂલ''ના 
ક્તાએ પોતાની સનદ સાથે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમથી રિવાયત કરી છે કે, હઝરત જિબ્રઇલ (અલે.) 
તશરીફ લાવ્યા. હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.) આપ (સલ.) પાસે 
બેઠા હતા, તે અરસામાં જ હઝરત અબૂ ઝર ગિફારી (રદિ.) 
પણ એકાએક આવી પહોંચ્યા. જ્યારે હઝરત જિબ્રઇલ 
(અર્લે.)ઓ આપને જોયા તો રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ 


[૨૦૮] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત : ર 


અલયહિ વ સલ્લમએ પૂછયું કે, હે અમીનુલ્લાહ ! શું આપ 
(હઝરત) અબૂ ઝર (રદિ.)ના નામથી પરિચિત અને 
માહિતગાર છો ? હઝરત જિબ્રઇલ (અલૈ.)એ ફરમાવ્યું : 
હા. (હું પરિચિત છું.) તે ઝાતની કસમ જેણે હક (સત્ય) 
સાથે આપ (સલ.)ને મોકલ્યા છે, (હઝરત) અબૂ ઝર (રદિ.) 
પૃથ્વી કરતાં પણ આસમાન પર વધુ મશહૂર છે, ખ્યાતનામ 
છે અને એમની આ શોહરત (ખ્યાતિ) તે દુઆને કારણે છે, 
જેને તેઓ દરરોજ બે વખત પઢે છે. ફરિશ્તા એ દુઆથી ઘણા 
ખુશ થયા છે..... આપ (સલ.) તે દુઆ પઢો અને એ દુઆ 
વિશે (હઝરત) અબૂ ઝર (રદિ.)ને પૂછો. 


હુઝૂર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ 
પૂછયું કે, હે અબૂ ઝર (રદિ.) ! એવી કઇ દુઆ છે, જેને 
આપ દરરોજ પઢો છો. હઝરત અબૂ ઝર (રદિ.)એ જવાબમાં 
ફરમાવ્યું : હા, મારાં માં-બાપ આપ પર કુબાંન થાય, મેં 
એ કલિમાત કોઇ ઇન્સાનથી સાંભળ્યા નથી. તે કલિમાત મારા 
પરવરદિગારે મારા દિલમાં નાખ્યા છે અને હું દરરોજ બે વખત 
એ કલિમાત દ્વારા દુઆ કરું છું. પ્રથમ કિબ્લા તરફ મુખ (રખ) 
કરું છૂં. પછી થોડીવાર “સુબ્ડાનલ્લાહ'' અને થોડીવાર 
“અલ્લાહુ અકબર” પઢું છું. ત્યાર બાદ એ કલિમાત દ્વારા 
દુઆ કરું છું. (અલ્‌ જામિઉલ્‌ કબીર : ૩/૧૦૩, સંદર્ભ : મફાતીહુલ ફરજ 
લિ-તરવીહિલ્‌ ક્લૂબ વ તફરીજિલ્‌ કુરૂબ : ૯૫, આરબ લેખક : મુહમ્મદ 
સિદ્દીક મન્શાવી સા.) 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમએ એક હદીસમાં 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત : ૨ [ર૦૯] 


ફરમાવ્યું કેઃ આદમીના માટે આ બુરાઈ કાફી છે કે તે પોતાના 
ભાઇ મુસલમાનને તુચ્છ સમજે (અથાત્‌ જો કોઈનામાં આ 
વાત હોય અને બીજી કોઇ બુરાઇની વાત ન હોય તો પણ એમાં 
બુરાઇની કમી નથી.) 


% પૂર્તિની અનુક્રમણિકા % 


ન ક | ૦] 


(૧) ૧૦૦૦ (એક હજાર) દિવસ સુધી સવાબ રળી (મેળવી) 

નાજ કફૂકત રવઝા ર##૦૯ર૯કડઝ 
(ર) દરેકફર્ઝ નમાઝ પછી દુરૂદ......................... 
(૩) અઝાન પછી પઢવાથી શકાઅત વાજિબ થઈ જશે...... 
(૪) નબવી શફાઅત અને ગવાદી પ્રાપ્ત થશે.............. 
(૫) ચાળીસ વર્ષની ઈબાદતનો સવાબ.................... 
(૬) મોટાત્રાજવામાં તોલાતું દુરૂદ....................... 
199: ભક કફસ નડડ 
(૮) બેહતરૌન હમ્દ અને અતિ અફઝલ દુરૂદ.............. 


(૧૧૦ જનાઝહ નિહાળીને દુઆ પઢવા બદલ મળતો અપાર સવાબ.. 
(૧૨) સમગ્ર મુસલમાનોની સંખ્યા બરાબર સવાબ મળશે.,.. 
(૧૩) બીમારીઓનો કુરબાની ઉપચાર સર્વશ્રેષ્ઠ દવા.. 
હિઝ) થાઓ: ૯૬૦ ક૦૯૦૦૦૦૦૬રવસમ૯૦ફ૭ ૦૦૯ ૯ઈલકકહ 
) જિન્નાત અને આસેબના નિવારણ માટે નબવી તા'વીઝ... 
) બીમારને જોવા જવાનો મહાન સવાબ | 
(૧૭) અનિવાર્ય અકાઈદ. 
મ 
? 


ઇબ્લીસના મૌતનો મંઝર.. 
મહાન ફઝીલત 


(૨૦) દોઝખથી લગભગ ૩૫૦૦ (પાત્રવેસ સો) વર્ષ દૂર 

રાખનાર આ'માલ. 
(૨૧) ૭૫૦૦૦ (પંચોતેર હજાર) ફરિંશ્તાઓની દુઆએ રહમત.. 
ર૨ 


ી 


ર) જાન, માલ, અવલાદ અને દરેક પ્રકારની નેઅમતોને 

આફતોથી મહકઝ રાખવાનો અમલ.................. 
(૨૩) દુરૂદની બરકતથી મળ્યું નબવી સન્‍માન... 
(3 જનારનો માવસક 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર [ર૧૧] 


ક્ર્મ વિષય 


(રપ) દુરૂદે ઈબ્રાહીમ... 
(૨૭) સવારી-વાહન પર સવાર થતી વખતે પઢવાની દુઆ 


પ ર શ્ક્ટ 
(૨૭) સૂતી વખતે પઢવાનું દુરૂદ.........................૦* ર૪૯ 
(૨૮) દુરૂદ પઢવા બદલ નબવી ઇકરા।મ................... ર૫૦ 
(૨૯) દુરૂદે ઇમામ શાકઈ (રહ.)......................... રપર 


(૩૦) દારેયાઈ સફરમાં હિફાઝત માટેનું તથા દીની અને દુન્યવી 
વેદનાઓ અને વિટંબણાઓમાં કામિયાબી માટેનું મહા 


અકસીર દુરૂદ શરીફ રપર 
(૩૧) સલામના શબ્દો ર૫૩ 
(૩૨) સંતાન-પ્રાપ્તિ માટે................................ રપપ 
(૩૩) અવયવોની હિફાઝત માટે........................... રપ 
(૩૪) પ્રસૂતિની આસાની માટેનો અમલ................... ર૫૮ 
(૩૫) રમઝાનુલ મુબારકની રાતોમાં નમાઝ પઢવાની મહાન 

ફઝલ કાલટકડરફઝનપ૦ ૬૦૦૯૫૦૬૪૯૦૭ ૨૫૮ 
(૩%) તવાકમાં ઝિક્ર અને દુઆ.....:...................... ર૫૯ 
(૩૭) રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ની હદીસો ૨£૦ 
(૩૮) આયાતેશિફા................ સ્દ્રવ 
(૩૯) દુઆએ ઈબ્રાહીમ અલયહિસ્સલામ.. ર#ર 
(૪૦) ચિંતાજનક હાલાત અને કફોડી-કપર પરિસ્થિતિમાં 

પઢવાની એક અહમ દુઆ.......................૦૦૦૦ સ્ક્પ 
(૪૧) પુષ્કળ લાભદાયક કલિમાત......................... ર 
(૪૨) આખિરત વિશે લાભદાયક કલિમાત................. ર૮૭ 
(૪૩) રોઝીમાં વિશાળતા અને વિપુલતા માટે પઢવાની દુઆ... ર4૭ 
(૪૪) દરેક પ્રકારની મુસીબત અને મૂંઝવણ વખતે સહાયરૂપ 

નીવડતી દુઆ.. ર્શ્૮ 
(૪૫) હુસ્ને ખાતિમહ માટે પઢવાની દુઆઓ ર૮ 


[૨૧૨] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


ક્રમ વિષય 


(૪૬) મુશ્કેલ કામની આસાની માટે અને સંકટ સમયે પઢવાની 


ઝક ફરનટકારજએનરમટ ર૭ર 
(૪૭) ઝુલ્મ, આફત, મુસીબત, જાદૂ અને શયતાનની શરારતથી 

કાઓ ડેૂકકકટન્ક૭૯ફક૦૬ ૬૦૦૦૦૫૦૬૨૦૦ ૨૭૨ 
(૪૮) માં-બાપનો હક અદા કરવાની દુઆ...............- ર૭૩ 
(૪૯) દુઆની કબૂલિય્યત માટે સહાયરૂપ. ૨૭૪ 
(૫૦) દુઆએ હાજાત ર૭૫ 
(ધ શાણા. કલક ૯ફા૯નાન્સમદવમટીઝક,૦ક ર૭૭ 
(0 થા ક્તિ વઘારવા માટે ફે_ઝ#કક#ક૦કર૦૦૯૪૧મમ્૦ઈન% ર૭૭ 
(૫૩) જહન્નમના અઝાબથી નજાત........................ ર૭૮ 
(૫૪) કલિમાતે આખિરત ૨૭૮ 
૫૫) રોઝીની વિશાળતા માટે મુજરંબ અમલ ર૮૦ 
(૫૪) દરેક પ્રકારની પરે શાનીથી છુટકારો.. ૨૮૦ 


(૫૭) દુઅાઓની કબ્‌ લિય્યત માટે અલ્લાહ તાલી, 
વાય. ન્‍સ્‍્કરે૦મ૦બાાદારા માસ ૨૮૧ 


૫૮) જાની અને માલી દુર્ઘટનાઓથી બચવાનો વઝીફો.. ર૮૨ 
(૫૯) શફાઅત વાજિબ થશે. ૨૮૩ 
(૬૦) એક મુફીદ દુઆ ર૮૪ 
(#1» નઝરબદથાં હિફાઝઃ રેર 3૦૬ _રસ્ડરકક૦એ૯ર બટન ર૮૪ 
૬૨) વિશેષતાઓ પ્રાપ્ત કરવાની રીત................... ૨૮૪ 
(૮૩) વિવિધ દુઆઓ.................................... ર૮પ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૧ગું 


લ 


૧૦૦૦ (એક હજાર) દિવસ સુધી સવાબ 


રળી (મેળવી) આપનારું દુરૂદ શરીફ 


“તબરાની''ની રિવાયત અનસાર હઝરત જાબિર 
(રદિ.)ની રિવાયતથી હઝૂર તબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમનો આ ઇરશાદ નકલ થયો છે કે, જે માણસ 
સવાર-સાંજ આ (નીચે દશવિલું) દુરૂદ શરીફ પઢયા કરશે, 
તો એ દરૂદ એનો સવાબ લખનારાઓ (ફરિશ્તાઓ)ને એક 
હજાર દિવસ સુધી મશક્કત (કષ્ટ)માં મૂકી દેશે. મશક્કતમાં 
નાખવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, તેઓ એક હજાર દિવસ સુધી 
એનો સવાબ લખતા લખતા યાકી જશે : 


194 ષ્ર્ડ્ ૦૭, હક 
ક તિ 


અલ્લાહુમ્મ રબ્બ મુહમ્મદિન્‌ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ 
અલા આલિ મુહમ્મદિંવ્‌ વજ્ઝિ મુહમ્મદન્‌ સલ્લલ્લાહુ 
અલય્હિ વ સલ્લ-મ મા હુ-વ અહ્‌લુહ્‌- 

(ફઝાઇલે દુરૂદ : ૪૫) 


હંઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત 
છે કે, રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જે માણસ અઝાન વખતે આ (નીચે દશ વિલી) દુઆ પઢશે, 


ન 


તો એના માટે મારી શફાઅત વાજિબ છે 


[૨૧૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


45 4ર હ્રન્‍્ હદ દક ૬ 21)1 
વાત વ ર 
હ&ઈડછું ઈદ હહ્‌ પક તકા 
હક 


ક્ટ્રડાત્ડ ક 


અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ બલ્લિગ્ફૂ દ-ર-જતલ્‌ 
વસી-લતિ ઈન્દ-ક, વજ્અલ્ના ફી શફાઅ-તિહી યવ્મલ્‌ 
કિયામહ્‌. (તબરાની, અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૧૮૨) 


જ બ બ્ર 
હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ઓક, : જે માણસ 


અઝાનના સમયે (અઝાન પછી) આ દુરૂદ શરીફ પઢશે તો તે 
મારી શફાઅત પામશે : 


$ 
ડાક કક 
કે,514 દ્ર ટ્રક હડક 
£##% 2 *-ક#[૭# 
ક્કુડા૭445 દાડ 
અલ્લાહુમ્મ રબ્બ હાઝિહિદ્અવતિ ત્તામ્મતિ વસ્સલાતિલ્‌ 
કા-ઈમતિ અઅલિ મુહમ્મદન્‌ સુઅલહ્‌-. (અલ્‌ કવ્લ્લ્‌ બદીઅ: ૧૮૨) 
ફર તો જ 
હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જે પણ મુસલમાન નમાઝની અઝાન સાંભળે (અને નીચે 
દ્શ[વેલું દુરૂદ પઢે) તો મારા ઝિમ્મે કિયામતના દિવસે એની 
શફાઅત વાજિબ થઇ જશે : 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૧૫] 


1 ન તા 1. 
41 શટ 2₹[1૫1 411૨ 2 2૮૬1 કટળ2£।0 
દ્રન 2 તિ (1 પ્રા: પ્રા 2 ક્ર તિત 
ઇડ ક્કાડાકાઠડડીતડ 


29નુ £11૨.5૮4227ર7 2201 82? ૬, ૬2 
છૂડાક્ટઉડજફડહઈડઉુ શેડ 
ન દી 


ટ 4૨2(|.૧:૬ ૬ 
કકક હ્;5હડ્ડ 
2 
(તહાવી, તબરાની, અલ્‌ કવ્લુલ્‌ બદીઅ : ૧૮૨) 
96૦99 
પ 


દ શ ક કઝ 
હ ક્ટકડાદ્ાહાક્ડસકકડહપક્ડ રિ 


દરેક ફર્ઝ નમાઝ પછી દુ૩દ 


હઝરત અબૂ ઉમામહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ 
કરીમ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ 
દરેક ફર્ઝ નમાઝ પછી આ (નીચે દશાવેલું) દુરૂદ શરીફ 
પઢશે તો એના માટે કિયામતના દિવસે મારી શફાઅત 
વાજિબ થઇ જશે : ર 


ફે 6૬56 41: હાતકડ ડડ ૬ 
વક 5 ૧૬] 2 હન 
૬42277 2? નં! 8:ધ૮૮-24 -72૬4;૬22 2 
45 હાડ ક્કહદક્ડ 
4-2: ક 
કુંડા; 5516૬ 
ક 


1 


[૨૧૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


અલ્લાહુમ્મ અઅતિ મુહમ્મ-દનિલૂ વસીલ-ત વજ્અલ્‌ 
ફિલ્‌ મુસ્ત-ફય્ન મહબ્બ-તહૂ વ ફિલ્‌ આલ-મી-ન 

દ-ર-જત-હૂ વ ફિલ્‌ મુકરરબી-ન દા-રહૂ. 
(તબરાની, અલ્‌ કવ્લુલ્‌ બદીઅ : ૧૬૮) 


ઉપરોક્ત અહાદીસમાં દૃરૂદ શરીફ પઢવાની ખુસૂસી 
ફઝીલત બયાન કરવામાં આવી છે કે દુરૂદ શરીક પઢનાર માટે 
નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની શફાઅત 
લાઝિમ થશે. આ કારણે આ દ૬રૂદો પૈકી કોઇપણ દરૂદ 
પઢવાનો મા'મૂલ બનાવી લેવો જોઈએ, જેથી કિયામતના 
મેદાનમાં આ અમોલી દોલત (શફાઅત) નસીબ થાય. 


અઝાન પછી પઢવાથી શફાઅત વારજબ 
થઈ જશે 


હંઝરત જાબિર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ 
મુઅઝ્ઝિનની અઝાન પછી આ દુરૂદ શરીફ પઢશે, તો એના 


માટે મારી શફાઅત વાજિબ થઈ જાય છે : 
1 


જૂ 511૮ 4૬૬-2૬1 1 #- ૬૭૬, 
કૅશ 4 82 ટક હડ દહ1 

ક નુ 1 ૧ કક રે 
“કક્કડ પ્રગટ “૯૭*૦૭ડડઝણા 


૬૦. ? જ દ્રન ક ન 
કડક (દડ 4 ૬-ૌહ્ર્દાડ 
અલ્લાહુમ્મ રબ્બ હાઝિહિદ્અવતિ ત્તામ્મતિ વસ્સલાતિલ્‌ 
કા-ઈમતિ, સલ્લિ અલા મુહમ્મદિનૃ અબ્દિ-ક વ રસૂલિ-ક 
વ અઅતિહિલ્‌ વસીલ-ત વશ્શફાઅ-ત યવ્મલ્‌ કિયામહ્‌- 

(ઈબ્નસ્સન્ની, અલ્‌ કવ્લલૂ બદીઅ : ૧૮૦) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૧૭] 


નબવી શફાઅત અને ગવાહી ઘ્રાઘ્ત થશે 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, નબીએ 
અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે 
માણસ આ #નીચે દશાવેલું) દુરૂદ શરીફ પઢશે, તો કિયામતના 
દિવસે એના હકમાં ગવાહી આપીશ અને એના માટે હું 
શકાઅત કરીશ : 


્ડર્યડ દડ મીન કઝ ઠક દ 7)! 

1% જન 
પ્રન્કહડઉદકડ્ઝકાદ્ઠાહઈક્છાક!હ 
1 ષન 


બ્રા 


2 


પ્રે 


ન -* 15૮ 
હકકાકા/6હવઉઉઇઇ 5૭૭ 
કમન ન. જ ત્ર 7 
“છ. ૯1 1૯ ૪.» ટ કજ. ૩» 2 
૬૬૭% 45-48-4: 
જ 424.૬4 


«2 2 ડર 2? 21 નડ 
ક્ક4ર1૬% ૭ક્છાત!૭હડ-ક 
અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ અલા આલિ 
મુહમ્મદિન્‌ કમા સલ્લય્ત અલા ઈબ્રાહી-મ વ અલા 
આલિ ઈબ્રાહી-મ વ બારિક્‌ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ અલા 
આલિ મુહમ્મદિન્‌ કમા બારક્ત અલા ઈબ્રાહી-મ વ 
અલા આલિ ઈબ્રાહી-મ, વ તરહ્‌હમ્‌ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ 
વ અલા આલિ મુહમ્મદિન્‌ કમા તરહ્‌હમ્ત અલા ઈબ્રાહી-મ 
વ અલા આલિ ઈબ્રાહીમ. 

(અલ્‌ અદબુલ્‌ મુફરદ: ૧૯૩, નઝલલ્‌ અબરાર : ૧૮૭) 


ચાળીસ વર્ષની ઈબાદતનો સવાબ 


! 1 
2 ધ પ્ર 
21૨ “[.-922 ક. “[.-2૭2 
ક્્કાડહાક્ડકકકાહપ્ડ 


[૨૧૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી સુબ્હાનલ્લાહિલ અઝીમ. 


(અર્થ: હં અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન કરં છું અને 
તેની તારીફ બયાન કરું છું, હં અલ્લાહ તઆલાની પાકી બયાન 
કરું છં, જે મહાન અને ઉચ્ચતર છે.) 


આ ફરિશ્તાઓની તસ્બીહ છે (ફત્હલ બારી શહે બખારી 
શરીફ : ૧૧/ર૦૭). આ તસ્બીહને મગરિંબની નમાઝ બાદ 
પઢવાથી ચાળીસ (૪૦) વષની ઇબાદતનો સવાબ મળે છે. 

[“મો'શમિનકી ઝિંદગી'' : પપ. સ્ત્રોત : હઝ. મવ. મકતી ઈસ્માઈલ 
વાડીવાલા સા. કૃત “હ્ઝૂર (સલ.)ની મ્હબ્બત'' : ૨૪] 


હઝરત અલી (રદિ.)ની રિવાયતમાં છે કે, જે માણસ 
એવં ચાહે કે અમારા અહલે બૈત પ૨ દરૃદ મોકલે અને તેનું 
દૃરૂદ કોઇ મોટા ત્રાજવા કે માપણામાં તોલવામાં આવે, તો તે 
આ દુરૂદ પઢે : 


દ્ર હ 
ઠપ ૦ડ્ડટડ/ડટકાક્ળ 
ી 


% નિ 9 2 દ્ર? જ 
હર હ તડ હૂક હર્શ છુર્યાદ 


ટન [ન્સ 
દે ત ન ત દ્ર 2 | ત . 
*્ખ્્ટ્ન્ખ્ઝ્ હડ ક્હાંકઃ|૭। હડક 


અલ્લાહુમ્મજ્અલ્‌ સ-લવાતિ-ક વ બ-રકાતિ-ક અલા 
મુહમ્મદિનિન્નબિયિય વ અઝ્વાજિહી ઉમ્મહાતિલ્‌ 
મુઅમિની-ન વ ઝુર્રિય્યતિહી વ અહ્લિ બય્તિહી કમા 
સલ્લયૂત અલા આલિ ઈબ્રાહી-મ, ઈન્ન-ક હમીદુમ્‌ 
મજીદ- (અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૪૩) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ૨ [૨૧૯] 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જ્યારે મારી ઉપર દરૂદ મોકલો તો બેહતરીન દરૂદ મોકલો. 
કદાચ તમે જાણતા નથી કે (તમારું પઢેલું એ દરૂ) અમારી 
સામે રજૂ કરવામાં આવે છે. આ દૃરૂદ પઢો : 


બ ડ5ર્દડડડ 5૯5૮24 56 જાની ૬2) 
"-2 નો રે હ 
હદ તદ હક ઉ હડ પ્ડર 
#કષ્ઝડઉઝકા,ઉઇડ#કડઝ્ફ)-ક 


જં 
હં નદ 


ર 277%»22 ૬4.12.7916 2111 ૦22 રા ન 
4. ડડડક્ઝીડાદડાશડાદફડૂડક૬ાઇદડક 
ક ઝર 
12 2-૮2 
કહક્ક્ હકક 


અલ્‌ કવ્લુલ્‌ બદીઅ : ૪૮ 
છછ (અલ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૪૮) 


ડી 
21૨7 “[-:-922 
બેઠતરીન હમ્દ અને અતિ અફઝલ દગ 


અબ્દુલ્લાહ મૂસલી (રહ.)એ બયાન કયું છે કે, જે માણસ 
અલ્લાહ તઆલાની બેહતરીન હમ્દ કરવા ચાહે અને 
અફઝલ-તરીન દુરૂદ પઢવા ચાહે તો તે આ હમ્દો-સલાત પઢે : 


[ર૨૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


છા જાળા ત 
હડાઉઇટકડર્કફાડડ ન 
કડક ટકક હડ ઠકડ 


અલ્લાહુમ્મ લકલ્‌ હમ્દુ કમા અન્ત અહ્‌લુહ્‌. ફ-સલ્લિ 
અલા મુહમ્મદિન્‌ કમા અન્ત અહ્‌લુહ્‌. વફઅલ્‌ બિના મા 
અન્ત અહ્‌્લુહ્‌. ફઈન્નક અહ્‌્લુત્તક્‌્વા વઅહ્‌્લુલ્‌ મગ્ફરહ્‌. 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસ્ઊદ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જ્યારે તમે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ પર 
દુરૂદ મોકલો તો બેહતરીન દુરૂદ મોકલો. શાયદ તમે જાણતા 
નથી કે તે મારી ઉપર પેશ કરવામાં આવે છે, મારી સામે રજૂ 
કરવામાં આવે છે. સહાબએ કિરામ (રદિ.)એ અરજ કરી : 
અમને એ દુરૂદ શિખવાડી દો. આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : 
(આ દુરૂદ) પઢો : 


૯5 4ક#હકકકડક્ઝડઠકાદડ0 
શ્ર હકક શ્વ 
ઝાઝું 
48 50 [5૬065 કળા | ખ્રડડ 
હકો; કકક ટા દડ 


રેન 


1 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૨૧] 


દાહ, પ્ડદઠડડડ-હઇ5 
કાહાકકઝાઝડાડાઈડડ નક 
ક પ્ડ્કદઝઉડ#0૫ઝડ ે કી 
મી તદ હઉ ઈક ૬5૯ ઠક 


કકડા ઝાઝા 


(ઈબ્ને માજહ : ૯૦૬, અસ્સિઆયહ : ર૩૬ મવ્કૂકન્‌) 


વનિ ક્કહાં ન 545 હ હક 5) 
હ 


્ક્ 


ઠ્ર્જ્્ જ ક ક ૬4 %*, 


કાક! હ ઉર કક હઝ 
ડઝ ડડ હી ડાડા ખાં હે 
સ “જુ સ» 


પ્લેગ અને કૉલેરા વગેરે બીમારીઓથી 
હિફાઝત 


ઇબ્ને ખતીબ (રહ.)એ બયાન કર્ય છે કે, નબીએ કરીમ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર ક પ્રમાણમાં નીચે 


[રરર] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ 


દશાંવેલું દરૂદ પઢવાથી પ્લેગ અને કૉલેરા (જેવી જીવલેણ 
બીમારીઓ)થી હિફાઝત થાય છે અને આ દૃરૂદ આ પ્રકારની 
વિનાશકારી બીમારીઓને દૂર કરે છે. 


“કા. ૮-7, 
કપ દડ ,ડ૯ હદ ઠકડ 
ક્ઠ્રાટ્ડ! ઇંચ ડટા ડાન 


અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિન્‌ સલાતન્‌ તઅસિમુના 
બિહા મિનલ્‌ અહ્વાલિ વલ્‌ આફાતિ વ તુ-તહ્‌્હિરુના 
બિહા મિન્‌ જમીઇસ્સય્િયઆત. (અલ કવ્લુલ્‌ બદીઅ : ૨૧૧) 


જનાઝકહ 1નઠાળીને દુઆ પઢવા બદલ 


મળતો અપાર સવાબ 


હઝરત અનસ (રદિ.)એ રિવાયત બયાન કરી છે કે, જે 
માણસ જનાઝઢહ નિહાળીને (નીચે દશવિલી) દૂઆ પઢશે, તો 
(આ દૃઆ) પઢવાના દિવસથી લઇને કિયામત સુધી દરરોજ 


એના માટ ૨૦ (વીસ) કો લખાતી રહેશે : 
પ 


મા ડક 145 &હઝ્ડ.%#14) | 
બન ક૬દઉઇઇ]ઇડ; દાળ 5 


અલ્લાહુ અકબર, સ-દકલ્લાહુ હાઝા મા વ-અ-દલ્લાહુ 
વ રસૂલુહ્‌. અલ્લાહુમ્મ ઝિદ્ના ઈમાનંવ્‌ વ તસલીમા. 


[અર્થ : અલ્લાહ સૌથી મહાન છે. અલ્લાહ સાચો છે. 
આ અલ્લાહ અને તેના રસૂલ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ 
સલ્લમનો વાયદો છે. હે અલ્લાહ ! અમારા ઇમાન અને 
તસ્લીમ (આજ્ઞાપાલન અને સમપણ-ભાવના)માં હજ્‌ પણ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [રરગુ 


વધારો કરી દે.] 
(“મૌતકી તૈયારી : પેજ : ૧૦૧, લેખક : હઝ. મવ. પીર ઝુલકિકાર 


અહમદ નક્શબંદી સા. મ.ઝિ.) 


જરા વિચારો ! લખલૂટ સવાબ પામવાનો કેવો અજીબ 
નુસખો છે... એક દિવસની વીસ નેકીઓ લેખે ઓછામાં ઓછા 
ફક્ત ૫૦ વર્ષની નેકીઓ ગણીએ તો પણ ૩,૬૫,૦૦૦ 
નેકીઓ થાય છે, પણ આ તો વાત છે કિયામત સધીના 
વર્ષોની. અલ્લાહ જાણે કેયામતના આગમનને કેટલા વર્ષો 
છે ? !તદૃપરાંત આ તો એક જ વખત પઢવાનો આવડો મોટો 
સવાબ છે, પરંત જો અનેક જનાઝાઓ નિહાળીને આ દ૬આ 
પઢવામાં આવે તો કેટલી અઢળક નેકીઓ મળતી રહેશે ? ! 
અલ્લાહ તઆલાના ખઝાનામાં કશી કમી નથી. તે મહા દાતા 
અને ઉદાર છે. 


સમગ્ર મુસલમાનોની સંખ્યા બરાબર 


સવાબ મળશે 


હંઝરત ઉમ્મે સલમા (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, હઝૂરે 
અકરમ સલ્લલ્લાહ અલયહે વ સલ્લમએ ઈરશાદ ફરમાવ્યો 
કે, જે માણસ દરરોજ એકવાર (નીચે દશાવેલી દઆ) પઢશે, 
તો એને દૃનિયામાં વસતા તમામ મુઅમિનો પેકી દરેક 
મુૃઅમિન તરફથી એક-એક નેકી મળશે : 


ર ત્ર 
કાડડ હકકઇડઇ કાક 


અલ્લાહુમ્મગ્ફિર લી વ લિલ્‌ મુઅમિની-ન વલ્‌ મુઅમિનાત. 


[૨૨૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


[અર્થઃ હે અલ્લાહ | મારી મગફિરત ફરમાવ તથા તમામ 
મુઅમિન પુરૃષો અને તમામ મુઅમિન સ્ત્રીઓની મગફિરત 


ફરમાવ.] 
(તબરાની કૃત “મઅજમે કબીર'' : ૨૩/૩૭૦, હદીસ નં. ૮૭૭, 
સંદર્ભ : “બિખરે મોતી,'' ૪/૪૫) 


બીમારીઓનો કુઆની ઉઘસાર 


સવશ્રેછ ઘવા 


હઝરત અલી _ દિ. )થી આ મરફૂઅ હદીસ નકલ 
કરવામાં આવી છે કે, બેહતરીન દવા કુઅઓન છે. (ઇબ્ને માજહ) 


હઝરત વાસિલહ બિન અસ્કઅ (રદિ.)થી મનકૂલ છે કે, 
એક માણસે રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની 
સામે પોતાના ગળામાં દર્દ થતું હોવાની શિકાયત કરી, તો 
આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : તમે કુઓને મજીદની તિલાવતને 
લાઝિમ પકડી લો. (બયહકી) 


હંઝરત અબૂ સઇદ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, એક માણસે 
હંઝૂરે અકદસ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમની મુબારક 
ખિદમતમાં હાજર થઇને અરજ કરી : યા રસૂલલ્લાહ 
(સલ.) ! મને છાતીમાં દદની શિકાયત છે. 


આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : કઆને મજીદ પઢો. અલ્લાહ 
તઆલાનો ઇરશાદ છે : વ શિફાઉલ્‌ લિમા ફિસ્સુદૂર (અને 

દિલોમાં જે રોગ છે, કને મજીદ તેમના માટે શિફા છે). 
(ઈબ્ને મદવય્હ, ત્હફ-એ-હફ્ફાઝ : ૩૮૨) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત: ૨ [રરપ] 


99 
૯? ૫9% * 406 પૌ 
૬:22 ખ્ર્ક્ક્ક્હા ટ તજન શ્શ્ક્બ્ડ્ક્ક્કા 
ક્કાહાવાકડ કક કાઈડફડાઈ 


ઝડ ના 
દા ઝદડઉણઇૂડક ડાક 


કડ દ જજન 
સ 415016 38 (જે- (290 
૦૦ 


1જનન્‍્નાત અને આસેબના 1(નવારણ માટે 
નબવી તા'વીઝ 


હઝરત ઉબય ઇબ્ને કઅબ (રદિ.) કહે છે કે, હું નબી 
કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ પાસે હાજર હતો, 
સમયે એક ગામડિયા માણસ આવ્યા અને તેમણે કહ્યું : 
અલ્લાહના નબી (સલ.) ! મારો એક ભાઇ છે અને તેને દર્દ 
છે. આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : શું દઈ છે ? તેમણે કહ્યું : 
જિન્નાત-આસેબ (ની અસર) છે. ફરમાવ્યાં : તેને મારી પાસે 
લઇ આવો. તે પોતાના ભાઇને લઇ આવ્યા અને આપ (સલ.) 
સામે રજૂ કરી દીધા, તો આપ (સલ.)એ નીચે ટાંકેલી આયતો 
હારા દમ ફરમાવ્યો : 


€. 2. 


[૨૨૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


(૧) સૂરએ ફાતિહા, (ર) સૂરએ બકરહની પ્રથમ ચાર 
આયતો (“અલિફ લામ મીમ''.....થી “અલ મુફ્લિહૂન'' 
સુધી), (૩) સૂરએ બકરહની આયત નં. ૧૮૩ (વ ઇલાહકુમ્‌ 
ઇલાહુંવ્‌ વાહિદુન્‌....), (૪) આયતુલ કર્સી, (૫) સૂરએ 
બકરહની અંતિમ ત્રણ આયતો (લિલ્લાહિ મા 
ફિસ્સમાવાતિ..થી અંત સુધી), (€) સૂરએ આલિ ઈમરાનની 
આયત નં. ૧૮ (શ-હિદલ્લાહ અન્નહ લા ઇલા-હ ઇલ્લા 
હુંવ...), (૭) સૂરએ અઅરાફની આયત નં. પ૪ (ઇન્ન 
રબ્બકુમુલ્લાહુલ્લઝી...), (૮) સૂરએ મુઅમિનૂનની અંતિમ 
ત્રણ આયતો (ફ-તઆલલ્લાહુલ્‌ મલિકુલ હક્ક...), 
(૯) સૂરએ જિન્નની આયત નં. ૩ (વ અન્નહ તઆલા જદ 
રબ્બિના...), (૧૦) સૂરએ સાફફાતની શરૂઆતની દસ 
આયતો (....શિહાબુન્‌ સાકિબુન્‌-સુધી), (૧૧) સૂરએ 
હશ્રની અંતિમ ત્રણ આયતો (હવલ્લાહલ્લઝી લા ઇલા-હ 
ઇલ્લા હુ-વ..), (૧૨) સૂરએ ઇખ્લાસ અને મુઅવ્વિઝતેન 
(ત્રણ કુલ). 


તે બીમાર એવી રીતે (સાજોસમો) ઊભો થઇ ગયો કે જાણે 

તેને કદી કોઇ બીમારી જ ન હતી. 
(અલ કુઓંનુશ્શાફી : ૨૭, નિહાયહ : ૩૦, અબ્દલ્લાહ ઇબ્ને અહમદ ફી “ 
“ઝવાઈદિલ્‌ મુસ્નદ'', બિ-સનદિન્‌ હસન, તહ્‌ફ-એ-હફ્ફાઝઃ: ૩૫૧, 
ફ્ઝાઇલે હુફ્ફાઝે કુરબાન, ભાગ-૧, પૃષ્ઠ : ૯૮૩) 


બીમારને જોવા જવાનો મહાન સવાબ ?! 


હંઝરત અનસ (રદિ.) રિવાયત કરે છે કે, જનાબ રહમતે 
આલમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : “જ્યારે 
કોઈ માણસ વુઝૂ કરી પોતાના મુસ્લિમભાઇની બીમારપુર્સીએ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ર [૨ર 


જાય છે અને સવાબની આશા સાથે જાય છે તો એ માણસ 
જહન્નમથી ૭૦,૦૦૦ (સિત્તેર હજાર) વર્ષની મુસાફરીની 
લંબાઇ જેટલો દૂર થઇ જાય છે.'' (અબૂ દાવૂદ) 


જગતભરના માનવીઓ જો એવી ઉમંગ ધરાવતા હોય કે, 
તેઓ આખિરતતા સદા બાકી રહેનાર જીવનમાં પુષ્કળ 
રાહતો-આરામ મેળવે અને તેમણે કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ 
તથા યાતનાઓનો સામનો કરવો ન પડે, તો તેમણે પોતાના 
જીવનમાં નીચે દર્શાવેલી માન્યતાઓ ધરાવવી પડશે અને 
જીવનભર આ માન્યતાઓ પર કાયમ રહેવં પડશે. મહા 
વિદ્દાન વ્યક્તિ તથા સદંતર અભણ વ્યક્તિ-સારાંશ કે દરેક 
વ્યક્તિએ આ માન્યતાઓ ગ્રહણ કરવી પડશે અને તેના પર 
સદા કાયમ રહેવું પડશે. જો તેઓ આ માન્યતાઓ અપનાવશે 
તો જ આખિરતમાં સુખ-શાંતિ પ્રાપ્ત થશે અને દોઝખના 
ભયંકર અઝાબોથી નજાત મળી શકશે. 


૧. હું અલ્લાહ તઆલા પર ઈમાન ધરાવું છું.... 


ર. અને અલ્લાહ તઆલાના ફરિશ્તાઓ પર ઈમાન 
ધરાવું છું.... 

૩. અને અલ્લાહ તઆલાની કિતાબો પર ઈમાન ધરાવું 
છું.... 

૪. અને અલ્લાહ તઆલાના પયગમ્બરો પર ઈમાન 
ધરાવું છું.... 

પ. અને કિયામતના દિવસ પર ઈમાન ધરાવું છું.... 


[૨૨૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 
£. અને મારું સારું કે બૂરું જે કાંઇ થાય છે, તે સઘળું 
અલ્લાહ તઆલા તરફથી જ થાય છે, એ બાબત પર ઈમાન 
ધરાવું છું... 
૭. અને મરવા પછી ફરીવાર સજીવન થવા પર અને 


મરવા પછી ફરી ઊઠવા પર (પુનરૃત્થાન પર) ઈમાન 
ધરાવું છું.... 


ઈમાન: છું સાક્ષી આપું છું કે, અલ્લાહ તઆલા (સિવાય 
બીજું કોઇ પણ ઇબાદત કરવાને પાત્ર નથી અને હું સાક્ષી આપું 
છું કે, હઝરત મહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ 
સલ્લમ અલ્લાહે તઆલાના રસૂલ છે. મારા દિલથી હું (આ 
વાતની) તસ્દીક કરું છું અને મારી જીભથી ઈકરાર કરું છું. 


અલ્લાહ તઆલાએ જે ફો મુકર્રર કર્યા છે તે કર્ઝો અદા 
કરવા અને અલ્લાહ તઆલાએ જે બાબતોની મનાઈ ફરમાવી 
છે, તે બાબતોને ત્યજી દેવી, તે બાબતોથી રોકાઈ જવું તમામ 
મુસલમાનો માટે જરૂરી છે. જેમ કે, જુગાર, શરાબ, બદકારી, 
અન્યાય, ઝુલ્મ, લડાઈ-ઝઘડો, ચોરી, લૂંટફાટ, હરામની 
કમાણી, ગીબત, જૂઠ જેવાં દુર્ગુણો અને દૂષણોને સદંતર 
તિલાંજલિ આપી દેવી જોઈએ અને સત્ય, ન્યાય, 
અમાનતદારી, પરસ્પર મેળમેળાપ, સદ્‌ ભાવ, સદ્વર્તન જેવા 

સદ્‌ગુણોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવા જોઇએ... 
-(મવલાના) ઈસ્માઈલ અહમદ મનુબરી (સા.-મ.ઝિ.) 


«જાઇ કે ટ 
પીડા ક. હક 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨ર૯] 


(૧) અકીદહ-બધી દૃનિયા પહેલાં તદ્ન પેદા થઈ ન 
હતી. અલ્લાહ તઆલાના પેદા કરવાથી હસ્તી (વજૂદ)માં 
આવી. 


(ર) અકીદહ-અલ્લાહ એક છે, તે કોઈનો ગરજવાન 
નથી. ન તેણે કોઇને જણ્યો, અને ન કોઈએ તેને જણ્યો. તેની 
કોઇ સ્ત્રી નથી. કોઇ તેના મુકાબિલનો (બરાબરિયો) નથી. 

(૩) અકીદહ-તે હંમેશાથી છે અને હંમેશા રહેશે. 

(૪) અકીદહ-કોઇ વસ્ત તેના જેવી (મિસાલ) નથી. તે 
સર્વથી નિરાળો છે. 


(પ) અકીદહ-તે જીવતો છે, દરેક ચીજ ઉપર તેની શક્તિ 
છે, કોઈ ચીજ તેની જાણ (ઈલ્મ)થી બહાર નથી, તે સર્વને 
જુએ છે, સાંભળે છે, બોલે છે, પણ તેનું બોલવ|ં અમ લોકોના 
બોલવા સરખું નથી. તે જે ચાહે તે કરે છે, કોઈ તેને રોકટોક 
કરનાર નથી. તે પોતાના બંદાઓ પર મહેરબાન છે. સર્વ 
એબો--ખામીઓથી પાક છે. તે જ પોતાના બંદાઓને સર્વ 
આફતોથી બચાવે છે. તે જ ઇઝઝતવાળો છે. મોટાઇવાળો છે. 
(રિઝ્ક) રોઝી પહોંચાડનાર છે. ચાહે તેની રોઝી તંગ કરે 
અને ચાહે તેની કુશાદહ (વધ) કરે. તે જેને ચાહે તેને નીચે 
નાખે અને ચાહે તેને ઊંચે ચઢાવે. જેને ચાહે તેને ઈઝઝત આપે, 
જેને ચાહે તેને ઝિલ્લત આપે. તે ન્યાયવાળો છે. તે 
સહનશીલતાવાળો અને બરદાશ્ત કરનાર છે. બંદગી અને 
ઇબાદતની કદર કરનાર છે. દુઆઓ કબૂલ કરનાર છે. તે 
સવનો હાકિમ છે, તેના ઉપર કોઇ હુકમ કરનાર નથી. તેનું 


કોઈ કામ ડહાપણથી ખાલી નથી, તે સૌનાં કામ પાર પાડનાર 


[૨૩૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


યુ આપે છે. તેને નિશાનીઓથી 
તથા તેના ગુણોથી સર્વ જાણે છે. તેની ઝાતની બારીકી કોઇ 
જાણી શકતું નથી. તેગ પુનેહગારોની તોબા કબૂલ કરે છે. જે 
સજાને લાયક હોય તે ને સજા આપે છે, તે જ હિદાયત કરે છે 
દુનિયામાં જે કંઇ થાય છે તેના હુકમથી જ થાય છે. તેના 
હુકમ વગર એક રજકણ હાલી શકતી નથી. તે નથી ઊંઘતો. 
તે સઘળી સૃષ્ટિના સંભાળથી થાકતો નથી, તે સઘળી વસ્તુને 
કાબૂમાં રાખનાર છે. એવી જ રીતે સઘળી સારી સિફતો અને 
સંપૂર્ણ ગણો તેને જ માટે છે અને બૂરી તથા નુકસાનની કોઇ 
એબ (દોષ) નથી. 

(૬) અકીદહ-તેની સઘળી સિફતો (ગુણો) હંમેશાથી 
છે અને હંમેશા રહેશે. તેનો કોઇ ગુણ કદી મટી શકતો નથી. 

(૭) અકીદહ-સૃષ્ટિ (મખ્લૂક)ના ગુણોથી તે પાક છે 
અને કુરઆન તથા હદીસમાં કેટલી જગ્યાએ એવી વાતોની 
ખબર આપવામાં આવી છે તેના અર્થ અલ્લાહને સોંપે કે 
તે જ તેની હકીકત જાણે છે, અને અમે ઊંડાણમાં ઊતય 
વગર તેવી જ રીતે ઇમાન લાવીએ છીએ અને યકીન કરીએ 
છીએ કે જે કંઇ તેનો મતલબ છે તે ઠીક અને સત્ય છે અને 
આ જ વાત બેહતર છે અથવા તેને મળતા અર્થ કરે, જેથી તે 
સમજવામાં આવે. 

(૮) અકીદહ-દનિયામાં જે કંઇ ભલું-બરું થાય છે તે 
સઘળાને તેના થવા પહેલાં અલ્લાહ તઆલા હંમેશાથી 
જાણે છે અને પોતાની જાણ પ્રમાણે તેને પેદા કરે છે. 
તકદીર છે અને ખરાબ વસ્તુના કરવામાં ઘણા ભેદ છે, જેને 
દરેક જાણી શકતાં નથી. 


(૯) અકીદહ-બંદાને અલ્લાહ તઆલાએ સમજ તથા 


સૌને પેદા કયાં છે, તે જ કિયામતમાં પાછા પેદા 
જીવાડે છે અને મૃ 
જરો 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૩૧] 


ઈરાદો આપ્યો, જેથી ગુનોહ કે સવાબનું કામ પોતાના 
ઇખ્તિયારથી કરે છે, પણ બંદાને કોઈ કામ પેદા કરવાની 
શક્તિ નથી. ગુનાહના કામથી અલ્લાહ તઆલા નારાજ થાય 
છે અને સવાબના કામથી ખુશ થાય છે. 


(૧૦) અકીદહ-અલ્લાહ તઆલાએ બંદાઓને એવા 
કામોનો હુકમ ફરમાવ્યો નથી કે જે બંદાઓથી થઇ શકે નહિ. 


(૧૧) અકીદહ-કોઇ વસ્તુ અલ્લાહને ઝિમ્મે અગત્યની 
નથી, તે જે કંઇ મહેરબાની કરે એ તેનો ફઝલ (ઉપકાર) છે. 


(૧ર) અકીદહ-અલ્લાહ તઆલાએ મોકલેલા ઘણા 
પયગમ્બરો લોકોને સીધો માર્ગ બતાવવા આવ્યા અને તે બધા 
ગુનાહોથી પાક છે. તેઓની પૂરેપૂરી ગણતરી અલ્લાહની 
જાણમાં છે. તેઓની સચ્ચાઇ બતાવવા માટે અલ્લાહ 
તઆલાએ તેઓના હાથે એવી નવી નવી મુશ્કેલ વાતો જાહેર 
કરી, જેને બીજા લોકો કરી શકતા નથી. એવી વાતોને 
મૃઅજિઝહ કહે છે. તેઓમાં સર્વથી પહેલા પયગમ્બર હઝરત 
આદમ (અલે.) હતા અને સર્વથી છેલ્લા હઝરત મુહમ્મદ 
રસૂલુલ્લાહ (સલ.) થયા અને બાકીના બીજા વચમાં થયા. 
તેઓમાં કેટલાક ઘણા પ્રખ્યાત છે. હંઝરત નૂહ (અલે.), 
હઝરત ઇબ્રાહીમ (અલૈ.), હઝરત ઇસહાક (અલૈ.), હઝરત 
ઇસમાઈલ (અલૈ.), હઝરત યાકૂબ (અલૈ.), હઝરત યૂસક 
(અર્લે.), હઝરત દાવ્‌દ (અર્લૈ.), હઝરત સલયમાન 
(અલૈ.), હઝરત અય્યૂબ (અલૈ.), હઝરત મૂસા (અલૈ.), 
હંઝરત હારૂન (અલૈ.), હઝરત ઝકરિય્યા (અલૈ.), હઝરત 
યહયા (અલૈ.), હઝરત ઇસા (અર્લૈ.), હઝરત ઇલ્યાસ 
(અર્લે.), હઝરત અલ-યસઅ (અલૈ.), હઝરત યૂનસ 
(અર્લૈ.), હઝરત લૂત (અર્લૈ.), હઝરત ઇદ્રીસ (અલૈ.), 
હઝરત ઝુલકિફલ (અલૈ.), હઝરત સાલિહ (અલૈ.), હઝરત 


[૨ર] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


હૂંદ (અલૈ.), હઝરત શુએબ (અલે.)..... 


(૧૩) અકીદહ-સર્વ પયગમ્બરની ગણતરી અલ્લાહ 
તઆલાએ કોઇને બતાવી નથી. માટે આવી રીતે અકીદો રાખે 
કે અલ્લાહ તઆલાના મોકલેલા જેટલા પયગમ્બરો છે તે 
સર્વ ઉપર અમે ઈમાન લાવીએ છીએ. જે અમારી જાણમાં 
છે તેઓ પર તથા જે અમારી જાણમાં આવ્યા નથી, તેઓ 
ઉપર પણ ઇમાન લાવીએ છીએ. 


(૧૪) અકીૌદહ-પયગમ્બરોમાં કેટલાકનો મરતબો 
કેટલાકથી મોટો છે. બધાથી મહાન મરતબો આપણા 
પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નો છે અને એમના પછી 
કોઇ નવો પયગમ્બર આવનાર નથી. કિયામત સધી જેટલા 
માણસો અને જિન્ન પેદા થશે, આપ તે સૌના પયગમ્બર છે. 


(૧૫) અકીદહ-અમારા પયગમ્બર (સલ.)ને અલ્લાહ 
તઆલાએ જાગતામાં જિસ્મની સાથે મક્કા મુઅઝઝમાથી 
બયતુલ મુકદ્દસ અને ત્યાંથી સાતેય આસમાનો પર અને 
ત્યાંથી જ્યાં સુધી અલ્લાહે ચાહ્યું હતું ત્યાં પહોંચાડયા અને 
ફરી મક્કામાં પાછા પહોંચાડયા એને “મેઅરાજ' કહે છે. 


(૧૦) અકીદહ-અલ્લાહ તઆલાએ કેટલીક મખ્લૂક 
નૂરથી પેદા કરી અને તેને અમારી નિગાહોથી છુપાવી છે તેને 
ફરિશ્તા કહે છે. તેઓને ઘણા કામ સોંપાયા છે. તેઓ 
અલ્લાહના હુકમની વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરતાં નથી. જે કામમાં 
લગાડેલા છે, તેમાં જ તેઓ લાગેલા છે. તેમાંના ચાર ફરિશ્તા 
ઘણા પ્રખ્યાત છે : હઝરત જિબ્રઇલ (અલૈ.), હઝરત મિકાઇલ 
(અલૈ.), હઝરત ઈસરાફીલ (અલૈ.) અને હઝરત ઇઝરાઇલ 
(અલૈ.). અલ્લાહ તઆલાએ કેટલીક મખલૂકને આગથી પેદા 
કરી છે. તે પણ અમને દેખાતી નથી, જેને જિન્ન કહે છે. 
તેઓમાં નેક-બદ (સારાં-નરસાં) દરેક જાતના હોય છે. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૩૩] 


તેઓને અવલાદ પણ થાય છે. તે બધાઓમાં ઘણો પ્રખ્યાત 


મજુ 


અને શરારતવાળો ઇબ્લીસ એટલે શયતાન છે. 


(૧૪) અકીદહ-મ્‌ૃસલમાન જ્યારે ઘણી ઇબાદત કરે છે 
અને ગુનાહોથી બચે છે અને દુનિયાની મુહબ્બત નથી રાખતો 
અને પયગમ્બર સાહેબ (સલ.)ની દરેક પ્રકારે સારી રીતે 
તાબેદારી કરે છે તો તે અલ્લાહનો દોસ્ત તથા પ્યારો થાય છે. 
એવા શખ્સને “વલી'' કહે છે. એવા શખ્સથી કદી એવી 
વાતો થવા લાગે છે, જે બીજા લોકોથી થઇ શકતી નથી, એ 
વાતોને “કરામત”” કહે છે. 


(૧૮) અકીદહ-વલી ગમે તેટલા મોટા દરજે પહોંચે, 
પણ નબીની બરાબર થઇ શકતા નથી. 


(૧૯) અકીદહ-અલ્લાહનો કેટલો પણ પ્યારો થાય, 
પણ જ્યાં સુધી હોશકોશ અને શૃદ્ધિ બાકી હોય ત્યાં સુધી 
શરીઅતના બંધનમાં રહેવું ફઝ છે. નમાઝ, રોઝા અને બીજી 
કોઈ બંદગી માફ થતી નથી. જે ગુનાહની વાત છે તે તેઓને 
માટે પણ દુરસ્ત થતી નથી. 


(ર૦) અકીદહ-જે શખ્સ શરીઅત વિરૃદ્ધ હોય તે ખુદાનો 
ક ન્ય ક ઇં. આ 
દોસ્ત થઈ શકતો નથી. જો એમ છતા તેના હાથે કોઈ 
આશ્ચર્યજનક વાત દેખાય તો તે જાદૂ અથવા નફસાની કે 
શયતાની ધંધો છે. તેનાથી અકીદો રાખવો ન જોઇએ. 

(ર૧) અકીદહ-વલીઓને કેટલીક ભેદની વાતો ઊંઘમાં 
અથવા જાગતામાં જણાય છે તેને “કશ્ફ'” તથા “ઇઈલ્હામ” 
કહે છે. જો તે શરીઅતની માફક હોય તો તે કબૂલ છે,* અને 

%£ એનો મતલબ એ છે કે અગર તે શરીઅતની વિરદ્ધ ન હોય તો તેના 
ઇંનકારની જરૂરત નથી. એનો મતલબ એ નથી કે તેનું માનવું જરૂરી છે. હા, 
એવા ઇલ્હામને દૂરુસ્ત સમજવાં અને તેના પર અમલ કરવાં સારં છે અને 
નફસાનિયતથી ઈનકાર કરવું ખરાબ છે. 


[રગ્૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


શરીઅત વિરૃદ્ધ હોય તો તે રદ અને બાતિલ છે. 


(રર) અકીદહ-અલ્લાહે રસૂલ (સલ.)ને દીનની ઘણી 
વાતો કરઆન તથા હદીસમાં બંદાઓને બતાવી છે. હવે 
કોઈ નવી વાત દીનમાં કાઢવી દુરસ્ત નથી. એવી નવી વાતોને 
“બિદઅત” કહે છે. 


(ર૩) અકીદહ-અલ્લાહ તઆલાએ ઘણીખરી નાની 
મોટી કિતાબો આસમાનથી જિબ્રઈલ (અલૈ.)ની મારફત ઘણા 
પયગમ્બરો ઉપર ઉતારી છે કે તેઓ પોતાની ઉમ્મતોને દીનની 
વાતો બતાવે. એમાંની ચાર કિતાબો પ્રખ્યાત છે : “તૌરાત 
હઝરત મૂસા (અર્લૈ.)ને મળી'', “ઝબૂર હઝરત દાવૂદ 
(અલૈ.)ને મળી'', “ઇન્જિલ હઝરત ઈસા (અલૈ.)ને મળી” 
અને “કુરઆને મજીદ અમારા પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ 
(સલ.)ને મળ્યું''. કુરઆને મજીદ છેલ્લી કિતાબ છે. હવે 
કોઇ [કેતાબ આસમાનથી આવશે નહિ. કિયામત સધી 
કુરઆનનો જ હકમ ચાલ્‌ રહેશે. બીજી કિતાબોને ગુમરાહ 
લોકોએ કેટલીક બદલી નાખી છે, પણ કુરઆન શરીફની 
સંભાળનો અલ્લાહ તઆલાએ વાયદો કર્યો છે. એને કોઈ 
બદલી શકતાં નથી. 


(ર૪) અકીદહ--અમારા પયગમ્બર (સલ.)ને જે જે 
મુસલમાનોએ જોયા તેઓને સહાબી* કહે છે, તેઓની મોટી 
મોટી બુઝુગીઓ (કુઅન તથા હદીસમાં) આવેલી છે. 
તેઓથી મુહબ્બત તથા સારો ગુમાન રાખવો જોઈએ. તેઓના 
આપસના કંઇ લડાઇ-ઝઘડા સાંભળવામાં આવે તો તેને 


ક. પરંત શરત એ છે કે આપને મસલમાન હોવાની હાલતમાં જોયા હોય 
અને ઈસ્લામની જ હાલતમાં મરણ પામ્યા હોય અને જેણે મસલમાન હોવાની 
હાલતમાં સહાબીને જોયા અને મસલમાન જ મર્યા હોય તે “તાબિઇ'' કહેવાય 
છે અને જેણે મસલમાન હોવાની હાલતમાં તાબિઈનને જોયા તે “તબ્એ તાબિઇન”” 
છે. આ બધાઓની મોટાઈ હદીસ શરીફમાં ખાસ રીતે બયાન થઈ છે. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૩૫] 


ભૂલચૂક સમજે, તેઓની કંઇ બુરાઈ કરે નહે. તે સયળાઓમાં 
સર્વથી મોટા દરજાના ચાર સહાબી છે. હઝરત અબૂબક્ર સિદ્દીક 
(રદિ.). પયગમ્બર સાહેબ (સલ.) પછી તેમના સ્થાને બેઠા 
અને દીનનો બંદોબસ્ત કર્યો, જેથી એ પ્રથમ ખલીફા કહેવાય 
છે. સઘળી ઉમ્મતમાં એ સવંથી બેહતર છે. એમના પછી 
હઝરત ઉમર (રદિ.) છે, એ બીજા ખલીફા છે. એમના પછી 
હંઝરત ઉસ્માન (રદિ.) છે. તેઓ ત્રીજા ખલીફા છે. એમના 
પછી હઝરત અલી (રદિ.) છે. તેઓ ચોથા ખલીકા છે. 


(રપ) અકીદહ-સહાબીઓનો એટલો મોટો મરતબો 
છે કે મોટામાં મોટા વલી પણ નાના દરજાના સહાબીઓના 
મરતબાએ પહોંચી શકતા નથી. 


(ર૦) અકીદહ-નબી સાહેબ (સલ.)ની અવલાદ તથા 
બીબીઓ દરેક સન્માનપાત્ર છે. અવલાદમાં સર્વથી મોટો 
મરતબો હઝરત ફાતિમા (રદિ.)નતો છે અને બીબીઓમાં 
હઝરત ખદીજા તથા હઝરત આઇશા (રદિ.)નો છે. 


(રછ) અકીદહ-ઈઇમાન ત્યારે જ દુરસ્ત થાય છે કે 
સઘળી વાતોમાં અલ્લાહને તથા રસૂલ (સલ.)ને સાચા જાણે 
અને તે સઘળાને માને. અલ્લાહ તથા રસૂલની કોઇ વાતમાં 
શક કરવો અથવા તેને જુઠાડવી અથવા તેમાં એબ કાઢવી 
અથવા તેની સાથે હસી મજાક કરવી-આ સઘળી વાતોથી 
ઇમાન જતું રહે છે. 

(ર૮) અકીદહ-કુઅઓન તથા હદીસના ખુલ્લેખુલ્લા 
મતલબને નહિ માનવો અને હેરફેર કરીને પોતાની મતલબ 
સિદ્ધ કરવા મતલબ ઘડવો બદદીનની (બુરા ધર્મીની) વાત છે. 


(ર૯) અકીદહ-ગુનાહને હલાલ સમજવાથી ઇમાન જતું 


રહે છે. 


[૨૩૬] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


(૩૦) અકીદહ-ગનાહ ગમે તેટલો મોટો હોય જ્યાં 
સુધી એને બુરો સમજે છે ઈમાન જતું નથી, પણ કમજોર થઇ 


જ. 


જાય છ. 


(૩૧) અકીૌદહ-અલ્લાહ તઆલાથી નીડર થવ કે 
નાઉમ્મીદ થવં કુક છે.* 

(૩ર) અકીદહ-કોઈથી ગૈબની વાત પૂછવી અને તેનું 
યકીન કરી લેવું કુક છે. 

(૩૩) અકીદહ-ગૈબનો હાલ અલ્લાહ તઆલા સિવાય 
કોઈ જાણતું નથી. હા, નબીઓને વહીથી અને સામાન્ય લોકોને 
નિશાનીઓ (ચિહ્નો)થી કેટલીક વાતો જણાય છે. 

(૩૪) અકીદહ--કોઈનું નામ લઇને કાકિર કહેવું અથવા 
લા'નત કરવી મોટો ગુનાહ છે. હા, એમ કહી શકીએ છીએ 
કે “ઝાલિમના ઉપર લા'નત'”', “જૂઠાઓ ઉપર લા'નત”', 
પણ જેઓના કાફિર હોવાની ખબર આપી છે, તેઓને કાફિર, 
મલઊન કહેવું ગુનાહ તથી. 


(૩૫) અકીદહ-માણસના મરવા પછી જો દફન કરવામાં 
આવે તો જે હાલમાં હોય તેની પાસે બે ફરિશ્તા જેમાંથી એકને 
મુન્કર અને બીજાને નકીર કહે છે તેઓ આવીને પૂછે છે કે 
તારો પરવરદિગાર કોણ છે ? તારો દીન ક્યો છે ? હઝરત 
મુહમ્મદ રસૂલલ્લાહ (સલ.) માટે પૂછે છે : આ કોણ છે ?* 
અગર મય્યિત ઇમાનદાર હોય છે તો ઠીક ઠીક જવાબ આપે 
છે. ફરી તેના માટે સર્વ પ્રકારનં સુખ-ચેન છે. જન્નત તરફની 
બારી ખોલે છે, જેમાંથી ઠંડી ઠંડી હવા અને ખુશ્બૂ આવતી 


ઝ₹ એટલે એમ સમજી બેસે કે આખિરતમાં મને હરગિઝ માફી મળશે નહિ. 


% “આ કોણ છે''ના સવાલ ઉપર ઉલમાના બે મત છે. પ્રથમ આ કે 
રસૂલલ્લાહ (સલ.)ની સૂરત દેખાડી પૂછવામાં આવે છે અથવા તો આપની 
હાલત બતાવી પૂછવામાં આવે છે અને સર્વથી મજબૂત કોલ આ છે કે આપની 
શોહરતને લઈ મથ્યિતનું ધ્યાન આપોઆપ આપના તરફ જ પહોંચે છે. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૩૭] 


રહે છે અને તે મજામાં પડીને સૂઇ રહે છે અને જો મઘ્યિત 
બેઈમાન હોય છે તો સઘળી વાતોમાં એમ જ કહે છે કે મને કશી 
ખબર નથી. ફરી તેના ઉપર ઘણી સખતી અને અઝાબ કિયામત 
સુધી થતો રહે છે અને કેટલાકોને અલ્લાહ તઆલા આ પરીક્ષાથી 
માકી બખ્શે છે. “પણ આ સઘળી વાતો મડદાને જણાય છે. અમે 
લોકો જોતા નથી” જેવી રીતે કે સૂતેલો માણસ સ્વપ્નામાં સઘળું 
જુએ છે અને જાગતો માણસ તેની પાસે અજાણમાં બેસી રહે છે. 

(૩૦૬) અકીદહ-મરવા પછી દરરોજ સવાર-સાજ 
મથ્યિતનું જે ઠેકાણું છે તે દેખાડવામાં આવે છે. જન્નતીને 
જન્નત દેખાડી ખુશખબરી આપે છે અને દોઝખીને દોઝખ 
દેખાડીને વધુ અફસોસમાં નાખે છે. 

(૩૦) અકીદહ-મહ્‌મો માટે દુઆ કરવાથી તેમજ કંઇ 
ખૈર-ખયરાત બખ્શવાથી તેનો સવાબ પહોંચે છે અને તેથી 
તેને ઘણો ફાયદો થાય છે. 

(૩૮) અકદહ-અલ્લાહે અને રસૂલ (સલ.)એ 
કિયામતની જેટલી નિશાનીઓ બતાવી છે, તે સઘળી જરૂર 
થનારી છે. ઇમામ મેહદી (અલૈ.) જરૂર જાહેર થશે અને ઘણા 
ઈન્સાફ સાથે બાદશાહી કરશે. કાણિયો દજ્જાલ* નીકળશે 
અને તે દુનિયામાં ઘણો ફસાદ મચાવશે. તેને મારી નાખવા 
માટે હઝરત ઈસા (અલૈ.) આસમાનથી ઊતરશે અને તે તેને 
મારી નાખશે. યાજૂજ માજૂજ ઘણા જબરદસ્ત લોકો છે, તેઓ 
જમીન ઉપર પથરાઇ જશે અને ઘણું તોફાન મચાવશે. ફરી 
અલ્લાહના કહરથી હલાક થશે. એક “વિચિત્ર જાનવર” 
જમીનમાંથી નીકળશે અને તે માણસોથી વાતો કરશે. પશ્ચિમ 
તરફથી સૂર્ય નીકળશે. કુઆંન મજીદ ઊડી જશે અને થોડા 
દિવસમાં સઘળા મુસલમાનો મરી જશે અને સઘળી દૃનિયા 
કાફિરોથી ભરાઇ જશે અને એ સિવાય બીજી ઘણી વાતો થશે. 


% દજ્જાલ યહૂદીઓમાંથી એક માણસ થશે. 


[૨૩૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ર 


(૩૯) અકીદહ-જ્યારે સઘળી નિશાનીઓ પૂરી થઇ 
જશે તો કિયામતની તૈયારી થશે. હઝરત ઇસરાફીલ (અલે.) 
અલ્લાહના હુકમથી સૂર ફૂંકશે, જે શીંગડા જેવી ઘણી મોટી 
વસ્તુ છે. આ સૂર ફૂંકવાથી સઘળી જમીન, આસમાન ફાટીને 
ટુકડે ટુકડા થઈ જશે, સઘળી મખલૂક મરી જશે અને જેઓ 
મરેલા છે તેઓની રૂઢ બેહોશ થઇ જશે, પણ અલ્લાહ તઆલા 
જેને બચાવવા ચાહશે તેઓ પોતાની હાલત પર રહેશે. એક 
મુદ્ત આવી હાલતમાં ગુજરશે. 

(૪૦) અકીદહ-ફરી જ્યારે અલ્લાહ તઆલાને મંજૂર 
હશે કે સઘળં જગત ફરી પેદા થઇ જાય ત્યારે બીજી વાર ફરી 
સૂર ફંકાશે. આથી સઘળું જગત ફરી પેદા થઇ જશે. મરેલા 
જીવતાં થઇ જશે અને કિયામતના મેદાનમાં સર્વ એકઠાં થઇ 
જશે અને ત્યાંના દુઃખથી ગભરાઈને સર્વ પયગમ્બરો પાસે 
ભલામણ કરાવવા જશે. આખરે અમારા પયગમ્બર સાહેબ 
(સલ.) સિફારિશ કરશે. “કાંટો (ત્રાજવું) કાયમ કરવામાં 
આવશે. ભલા બુરા કામો તોલવામાં આવશે અને તેનો હિસાબ 
થશે.'' કેટલાક વગર હિસાબે જન્નતમાં જશે. સારા લોકોનું 
આ'માલનામું જમણા હાથમાં અને બુરા લોકોનું ડાબા હાથમાં 
અપાશે. પયગમ્બર સાહેબ (સલ.) પોતાની ઉમ્મતને “હોઝે 
કૌસરનું પાણી પાશે,” જે દૂધથી ઘણું ઊજળું અને મધથી 
ઘણું મીઠું હશે. “પુલસિરાત ઉપર ચાલવું પડશે.'' જેઓ નેક 
છે તેઓ તેથી પાર થઇ જન્નતમાં પહોંચશે અને જેઓ બુરા 
છે તેઓ તે ઉપરથી દોઝખમાં પડશે. 

(૪૧) અકીદહ-જહન્નમ (દોઝખ) પેદા થઇ ચૂકી છે. 
તેમાં સાપ, વીંછી અને તરેહ તરેહનો અઝાબ છે. 
દોઝખીઓમાંથી જેમાં સહેજ પણ ઇમાન હશે તો તે પોતાની 
કરણીની સજા ભોગવી પયગમ્બરો તથા બુઝુર્ગોની ભલામણથી 
નીકળી જન્નતમાં જશે. ચાહે તે ગમે તેવો ગુનેહગાર હશે. “પણ 
જે કાફિર અને મૃશ્રિક છે તે તેમાં હંમેશાં રહેશે અને તેઓને 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૩૯] 


મોત પણ આવશે નહિ.'' 

(૪ર) અકીદહ-જન્નત પણ પેદા થઇ ચૂકી છે અને તેમાં 
તરેહ તરેહના આરામ અને નેઅમતો છે. જન્નતવાળાઓને 
કોઇ પ્રકારનો ડર કે ગમ હશે નહિ અને તેઓ તેમાં હંમેશા 
રહેશે. ન તો તેઓ ત્યાંથી નીકળશે અને ન ત્યાં મરશે. 

(૪૩) અકીદહ-નાના ગુનાહ ઉપર સજા કરવાનો અથવા 
ગુનાહને પોતાની મહેરબાનીથી માફ કરી તદ્દન અઝાબ નહિ 
કરવાનો અલ્લાહ તઆલાને ઈખ્તિયાર છે (તે ચાહે તેમ કરે). 

(૪૪) અકૌદહ-શિર્ક અને કુક્રનો ગુનાહ અલ્લાહ 
તઆલા કોઇને માફ કરતો નથી અને એ સિવાય બીજા ગૃનાહ 
જેને ચાહશે પોતાની મહેરબાનીથી માફ કરશે. 

(૪૫) અકીદહ-અલ્લાહે તથા રસૂલ (સલ.)એ જેઓનું 
નામ લઇને જન્નતી હોવં બતાવ્યું તેઓ સિવાય બીજા કોઇ 
માટે ખાતરીપૂર્વક જન્નતી હોવાનું કહી શકતા નથી. “હા, 
સારી નિશાનીઓ જોઇને સારો ગુમાન રાખવો અને તેની 
રહમતની આશા રાખવી જરૂરી છે.'”' 

(૪9૬) અકૌદહ-જન્નતમાં સર્વથી મોટી નેઅમત 
અલ્લાહ તઆલાનો દીદાર છે, જે જન્નતવાળાઓને નસીબ 
થશે. તેની લિજ્જત આગળ સઘળી નેઅમતો નજીવી લાગશે. 

(૪૪) અકીદહ-દનિયામાં જાગતાં આ આંખોથી અલ્લાહ 
તઆલાને કોઇએ જોયો નથી અને કોઇ જોઈ શકતું પણ નથી. 

(૪૮) અકીદહ-આખી ઉંમર કોઈ ગમે તેટલો ભલો કે 
બુરો હોય, પણ જેવી હાલતમાં ખાતિમો (મરતાં છેલ્લો વખત) 
થાય છે તેને અનુસરીને તેને સારો કે બરો બદલો મળે છે. 

(૪૯) અકીદહ-આદમી આખી ઉમરમાં જ્યારે પણ 
તવબહ* કરે અથવા મુસલમાન થાય તે અલ્લાહને ત્યાં 
મકબૂલ છે. હા, મરતી વખતે તવબહ કે ઈમાન કબૂલ થતાં નથી. 


[૨૪૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ 


ઈબ્લીસના મૌતનો મંઝર 


અલ્લાહ તઆલાએ અલલ એલાન ફરમાવી દીધું છે કે 
તમામ જીવોએ મૌતની મજા ચાખવાની છે. પછી તે ઇન્સાન 
હોય, જિન્ન હોય કે પછી બીજા જીવ કે તે અલ્લાહના મકબૂલ 
ફરિશ્તા કેમ નથી ? તમામની મુકદ્દર ઉમર-ઝિંદગી પૂરી 
થયેથી તેના નક્કી કરેલા સમયે અને નિયત કરેલા 
સ્થાને મલકુલ મોત તેનો કોળિયો બનાવી તેને મૌતની 
મજા ચખાડશે જ. છેલ્લે ્મૌતને પણ મૌતની મજા 
ચખાડવામાં આવશે. તે પછી મૌત શબ્દને જ ભૂંસી નાખવામાં 
આવશે. 


શયતાન ઇંબ્લીસ કે જે અલ્લાહની નાફરમાનીને કારણે 
મલઊત બનીને હઝરત આદમ (અલૈ.)થી પહેલો આ ધરતી 
ઉપર પટકાયો, જેને અલ્લાહ તઆલાએ ૬ નિયાના અંત 
સધીની મહોલત આપી છે. આથી જ્યારે દુનિયાનો ખાતિમો 
થશે અને તેની મૃદત પૂરી થશે ત્યારે તેને પણ મોતની મજા 
ચખાડવામાં આવશે ત્યારે અલ્લાહના ગેઝો-ગઝબ સાથે 
મૌતની મુસીબતો અને તકલીફોમાં મલકુલ મોત તેને 
સપડાવશે અને તેની રૂહ કબજે કરશે. તે સમયનો મંઝર 
હદીસમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે, જે અત્રે પ્રસ્તૃત છે. 
અલ્લાહના નાફરમાનનો શું અઝાબ છે ? અને અલ્લાહનો 
ગઝબ કેટલો સખત છે ? તે જાણીને તેની ફરમાંબરદારીમાં જ 
લાગી રહેવામાં ભલાઈ છે, જેથી નસીહત ગ્રહણ કરી 
ફરમાંબરદાર બની રહેવું જોઈએ. 

હઝરત અહનફ બિન કેફ (રદિ.) કહે છે કે હું હઝરત 
ઉમર (રદિ.)ની સેવામાં હાજર થવાને ઇરાદે મદીના 
મુનવ્વરહમાં હાજર થયો. હં જોઉ છું કે એક મોટ ટોળ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત: ૨ [૨૪૧] 


વળેલું છે અને હઝરત કઅબે અહબાર (રદિ.) તે લોકોને 
હદીસ સંભળાવી રહ્યા છે. ફરમાવી રહ્યા હતા કે જ્યારે આદમ 
(અલૈ.)ના મૌતનો સમય નજીક આવ્યો ત્યારે કહેવા લાગ્યા, 
યા અલ્લાહ ! મને મરેલો જોઇને મારો દૃશ્મન ખુશીઓ 
મનાવશે કે જેને એક તવીલ સમયની મહોલત મળેલી છે. 
જવાબ આવ્યો, હે આદમ ! તું જન્નતમાં ચાલ્યો જઈશ અને 
તે શયતાન મલઊન તેની મુદ્દત પૂરી થતાં સુધી બાકી રહેશે 
અને તેને શરૂઆતથી આંત સુધીના માનવ મૌતની કુલ 
સંખ્યાના બરાબર તેને તકલીફ ઉઠાવવી પડશે. હઝરત આદમ 
(અલૈ.)એ મલકુલ મૌતને કહ્યું કે શયતાનના મૌતની કોઇ 
ઝલક બતાવો. જ્યારે મલકુલ મોતે ઇબ્લીસના મૌતની ઝલક 
બતાવવી શરૂ કરી તો હઝરત આદમ (અલૈ.) ....રબ્બી 
હસ્બી... હસ્બી... અય અલ્લાહ ! બસ, આટલું પૂરતં છે, 
પુકારી ઊઠયા. આ સાંભળી ટોળે વળેલા લોકો કહેવા લાગ્યા : 
હે અબૂ ઇસહાક ! અલ્લાહ તમારા ઉપર રહમ કરે. જરા તે 
ઝલક અમને સંભળાવો. તેઓએ ના પાડી, પણ લોકોએ 
સામૂહિક તકાઝો કર્યો તો કરમાવવા લાગ્યા કે જ્યારે દુનિયામાં 
અંતનો સમય આવશે અને સૂર ફૂંકવાનો સમય નજદીક આવી 
જશે ત્યારે લોકો વેપાર-ધંધામાં, ખરીદ-વેચાણમાં, 
લડવા-ઝઘડવામાં અને વાતો કરવામાં મશગૂલ હશે અને એક 
ભયંકર ધડાકો થશે, જેની ભયાનકતાથી સૃષ્ટિ ઉપરના જીવોનો 
અડધો ભાગ બેહોશ થઇ જશે, જે ત્રણ દિવસ સુધી ભાનમાં 
આવશે નહિ. બાકીના અડધા જીવો હોશ-હવાસ ખોઈ બેસશે 
અતે શૂન્યમનષ્ક બની ઊભા ને ઊભા રહી જશે. જેમ કે બકરી 
તેની સામે વાઘ જોઈને હૈબતમાં આવી ઊભી રહી જાય છે. તે 
સમયે વીજળીના કડાકાની માફક એક અસહ્ય કડાકો સંભળાશે, 
જેની કડકથી સમગ્ર ધરતી પર કોઇ જ બાકી રહેશે નહિ. સમગ્ર 
દુનિયા ખતમ થઈ જશે. જિન્ન-ઇન્સાન, શયતાન અને બીજા 
તમામ જીવ ખતમ થઇ જશે. આ હતી તેની મહોલત કે જે 


[૨૪૨] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


શયતાન અને અલ્લાહ વચ્ચે નક્કી થઇ હતી. પછી અલ્લાહ 
પાક મલકુલ મૌતને ફરમાવશે કે મેં તારા માટે શરૂઆતથી તે 
અંત સધીની સંખ્યાના પ્રમાણે મદદગાર પેદા ફરમાવ્યા અને 
તમામ જમીનવાળા અને આસમાનવાળાના બરાબર તાકાત 
કક્ત તારામાં પેદા ફરમાવી, આજે હં તને ગેઝો-ગઝબનો 
નક્કી કરેલો લિબાસ પહેરાવીને મારા જલાલ અને ગઝબની 
સાથે મરદૂદો-મલઊન ઈબ્લીસના તરફ મોકલી રહ્યો છું. આજે 
તેને મૌતની મઝા ચખાડ. શરૂઆતથી તે અંત સધીના ઇન્સાનો 
અને જિન્નોનો મૌતની તમામ સખતીઓ, બલકે તેનાથીયે કંઇ 
ઘણી વધીતે તલ્ખીઓ તેના ઉપર નાંખ અને ફરિશ્તાએ 
જબનિય્યહમાંથી સિત્તેર હજારને સાથે લઇ જા, જે તમામ 
ગેૈઝો- ગઝબથી ભરપૂર હોય. દરેકની પાસે ભડક્તી ને 
લપકતી જ્વાળાઓ ધરાવતી ઝંજીરોમાંથી એક એક ઝંજીર 
દરેકનાં હાથમાં હોય અને તેવી જ ધગધગતી શોલા ભડકતી 
કંડીલો સાથે. તેની ગંદી અને દૃ્ગધ મારતી રૃહને બહાર ખેંચી 
કાઢો અને દોઝખના સરદાર-માલિકને કહો કે દોઝખના 
દરવાજા ખોલી નાંખે, જેથી મલકલ મૌત તેની સામે એવી 
ભયાનક મુદ્રામાં આવશે કે જો જમીનવાળાઓ અને 
આસમાનવાળાઓ તેને જોઇ લે તો શીશું જેમ પીગળે છે તેમ 
પીગળી જાય. મલકુલ મૌત જ્યારે તેની પાસે પહોંચશે અને 
તેને ધમકાવશે ત્યારે તે બેહોશ થઇ જશે અને તેનાં નસકોરાં 
એવા ભયંકર ગર્જવા લાગશે કે પૂર્વથી પશ્ચિમ જરા થોભી જા. 
આજે તેને હું એટલા લોકોનાં મૌતની સંખ્યાના બરાબર 
મૌતની સખતી ચખાડીશ કે જેટલાઓને તેં ભટકાવી દીધા. 
કેવી ઉંમર હતી કે જે તેને મળી. અગણિત જમાનાના લોકોને 
તેં ગમરાહ ક્યાં. કેટલા તારા સાથી છે, જે જહન્નમમાં પડયા 
પડયા તારા અંતની રાહ જોઇ રહ્યા છે. આ તે જ સમય છે કે 
જે તારા રબ અને તારી વચ્ચે નક્કી થયેલો હતો. હવે તં દોડીને 
ક્યાં જઇ રહ્યો છે ? ઇબ્લીસ પૂર્વની દિશામાં દોડશે, પરંત 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૪૩] 


મલકુલ મોતને તેની સામે જ જોશે. તે દરિયામાં ડૂબકી મારશે, 
પણ દરિયો તેને સ્વીકારશે નહિ. બહાર કૈંકી દેશે ત્યારે પણ 
મલકુલ મોત સામે જ જોશે. મતલબ કે પૂરી ધરતી ઉપર 
નાસભાગ કરશે, પણ કોઇ રક્ષણ મળશે નહિ અને મોતથી 
છૂટકારો મળશે નહિ. ત્યારે જમીન ઉપર તે જગાએ પહોંચી 
ઊભો રહી જશે કે જ્યાં હઝરત આદમ (અલૈ.)ની કબર છે 
અને કહેશે, અય આદમ ! હું તારા કારણે મલઊન થયો અને 
મરદૂદ બન્યો. કાશ ! તું પેદા જ ન થયો હોત. પછી મલઊન 
મોતને કહેશે, તું મને કયા પ્યાલાથી પિવડાવવા માંગે છે ? 
મતલબ કે મને કયા પ્રકારના અઝાબમાં સપડાવીને મારી રૂહ 
કબજે કરવા ઈચ્છે છે ? મલકુલ મૌત કહેશે : અહલે નઝીના 
પ્યાલાથી. અહલે નારના અઝાબની માફક સહલે સકરના 
પ્યાલાથી, અહલે જહન્નમના પ્યાલાથી, બલકે એનાથીએ કંઇ 
વિશેષ વધીને સખતીઓ અને તલ્ખીઓની સાથે (અહલે 
નઝર, સકર અને જહન્નમ એ દોઝખના તબકા છે.) ત્યારે 
શયતાન મલઊન માટીમાં આળોટશે અને પૂર્વથી પશ્ચિમ અને 
પશ્ચિમથી પૂર્વમાં દોડ લગાવશે. દોડતો દોડતો ત્યાં પહોંચશે 
કે જ્યાં મલઊન મરદૂદ થઇને પડયો હતો ત્યાં ફરિશ્તાઓ 
સિત્તેર હજાર સાંકળો લગાવીને ઊભા હશે. તે જગા (જમીન) 
ધગધગતી ભકઠ્ઠીની માફક હશે. ફરિશ્તાઓ ચારેય તરફથી તેને 
ઘેરી લેશે. ભડકતી અને લપકતી ઝંજીરો અને કંડીલોથી તેને 
દામ દેતા રહેશે. ત્યાં સુધી કે અલ્લાહને મંજૂર હશે ત્યાં સુધી 
અઝાબ ભોગવતો રહેશે. ત્યારે આદમ (અલૈ.)ને કહેવામાં 
આવશે કે તમારા દૃશ્મનને એક નજર કરી જોઇ લો અને તે 
સખતી અને અઝાબ પણ જોઈ લો કે જેમાં તે ફસાયેલો છે. ત્યારે 
તે બંને એકી અવાજે બોલી ઊઠશે કે અય અમારા પરવરદિગાર ! 
ભેં અમારી ઉપરના એહસાનની હદ કરી નાંખી છે. 


(તબ્લીંગ માસિક, સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૩) 


[૨૪૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


સહાબએ કિરામ (રદિ.)ની એક (આખી) જમાઅત દ્વારા 
રિવાયત છે, એમણે બયાન કયું છે કે, એક વાર નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) મસ્જિદમાં બિરાજમાન 
હતા. એ સમયે એક ગામડિયા માણસ આપ (સલ.)ની પાસે 
આવ્યા અને અમણે કહ્યું : અસ્સલામુ અલયકૃમ, હે 
ઇઝઝતવાન, ઉચ્ચતમ અને દયાવાન ઝાત ! હુઝૂરે અકદસ 
(સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમ)એ તેમને પોતાની અને 
હઝરત અબૂ બક્ર (રદિ.)ની વચ્ચે બેસાડયા. હઝરત અબૂ બક 
(રદિ.)એ અરજ કરી : યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! આપ આ 
વ્યક્તિને મારી અને આપની વચ્ચે બેસાડો છો, હાલાંકે મારી 
જાણકારી અનુસાર પૃથ્વીના પટ પર આપ (સલ.)ને મારાથી 
વધુ કોઇ પ્રિય અતે અઝીઝ નથી. 

આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : મને (હઝરત) જિબ્રીલ 
(અલૈ.)એ ખબર દીધી છે કે, આ વ્યક્તિ મારા પર એવં દરદ 
મોકલે છે કે આથી પહેલાં મારા પર કોઇએ એવું દુરૂદ મોકલ્યું 
નથી. હઝરત અબૂ બક્ર (રદિ.)એ પૂછયું : તે (શું કહે છે 
અને) કેવી રીતે કહે છે? આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : તે (આ 
પ્રમાણે) કહે છે : 

$. 


ન્ન 2 1 
“21૯ 4-2 નદ ૬.-# 1૮.૪ ૭૬*,” 
હકપ્રન્ક# દ્ર હ્્ન્ય્ન્‍્ઈ્ન્‍૯-! 

સમ 1 
અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ અલા આલિ 
મુહમ્મદિન્‌ ફિલ્અવ્વલી-ન વલ્આખિરી-ન વ ફિલ્મ-લ-ઈલ્‌ 

અઅ્લા ઈલા યવ્મિદદીન. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર [૨૪૫] 


હંઝરત અબૂ બક્ર (રદિ.)એ કહ્યું : યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! 
આપ મને આ દુરૂદના સવાબથી માહિતગાર ફરમાવી દો. 

આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું : જો બધા જ સમંદર રોશનાઈ 
(શાહી) બની જાય અને બધાં જ વૃક્ષો કલમ બની જાય અને 
સઘળા ફરિશ્તા લખનારા (લહિયા) બની જાય, તો (સમગ્ર) 
રોશનાઇ ખતમ થઇ જાય અને (બધી જ) કલમો તૂટી જાય, તો 
પણ આ દુરૂદના સવાબને આંબી કે પહોંચી શકશે નહિ (આ 
દુરૂદનો હકીકી સવાબ તો અલ્લાહ તઆલા જ લખી શકશે- 
અપણ કરશે). (નુઝ્હતુલ્‌ મજાલિસ : ભાગ-ર, પેજ : ૨૦૯) 


ઘદોઝખથી લગભગ ૩૫૦૦ (પાંત્રીસ સો) 
વર્ષ દૂર રાખનાર આ'માલ 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇશર્દદ 
ફરમાવ્યો : 


“જે માણસે પોતાના (મુસલમાન) ભાઇને એટલું ખાણું 
ખવરાવ્યું કે તેને તૃપ્ત કરી દીધો-ધરવી દીધો (એટલે કે તેને 
ભરપેટ ખવરાવી દીધ) અને તેને એટલું પાણી પિવરાવ્યું કે 
તેની તરસ છિપાવી દીધી તો અલ્લાહ તઆલા તેને દોઝખથી 
સાત ખંદકો (જેટલે) દૂર કરી આપશે. એ (ખંદકો પૈકી) 
પ્રત્યેક બે ખંદકોની વચ્ચે ૫૦૦ (પાંચ સો) વર્ષ જેટલું અંતર 
હશે.'' (તબરાની, અબશ્શેખ, હાકિમ વ કા-લ સહીહુલ અસ્નાદ, સંદર્ભ : 

રહમતકે ખેઝાને : ર૪?) 


૭૫૦૦૦ (પંચોતેર હજાર) ફરિશ્તાઓની 


દુઆએ રહમત 


હંઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.) અને હઝરત અબૂ 


[૨૪૬] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ? ૨ 


હુરય્રહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જો કોઇ માણસ પોતાના 
ભાઇની જરૂરતમાં (એટલા માટે) ચાલે કે એનું કામ બની 
જાય, તો અલ્લાહ તઆલા એના માટે પંચોતેર હજાર 
ફરિશ્તાઓ નિયુક્ત ફરમાવી દે છે, જે તેના માટે રહમતની 
દુઆ કરતા રહે છે. જો સવારે ચાલે છે તો સાંજ સુધી અને 
સાંજે ચાલે છે તો સવાર સુધી (તેના હકમાં રહમતની દુઆ 
કરતા રહે છે). ઉપરાંત, તેના દરેક કદમ પર એક ગુનાહ 
માફ કરી દેવામાં આવે છે અને એક દરજ્જો બુલંદ કરવામાં 
આવે છે. (ઇબ્ને હિબ્બાન, તરગીબ : ૩/૩૯૨, સંદર્ભ : દેહાત વ કસબાતમેં 
પેશ આનેવાલે મસાઈલ વ અહકામ : ૬૧) 

સુબ્હાનલ્લાહ, કોઇ મુસલમાન ભાઇની જરૂરતને 
પરિપૂર્ણ કરવા માટે બે-ત્રણ કદમ ઉઠાવવા બદલ કેટલો મોંટો 
સવાબ મળે છે; પરંતુ આજે આપણો માહોલ અને સમાજ 
એટલો બધો સ્વાર્થી અને સ્વકેન્દ્રી બની ગયો છે કે, કોઇ 
સામાન્ય માણસ યા ગરીબ વ્યક્તિ યા જેની સાથે ઊંડો સંબંધ 
ન હોય તેવી વ્યકિતની સહાય અને મદદ માટે સાથે ચાલવાને 
શરમજનક અને અપમાનજનક મહસૂસ કરે છે ! 


જાન, માલ, અવલાદ અને દરેક પ્રકારની 


નેઅમતોને આજફતોથી મહફૂઝ રાખવાનો 
અમલ 


હંઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, જ્યારે અલ્લાહ 
તઆલા કોઇ બંદા પર પત્ની, માલ અથવા અવલાદનું 
ઇન્આમ ફરમાવે અને તે વ્યક્તિ એના પર “માશાઅલ્લાહુ 
લા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ” પઢે, તો તે વ્યક્તિ એ 
ઇન્આમમાં મૌત સિવાય બીજી કોઇપણ આફત જોવા પામશે નહિ. 
(બયહકી ફ્િદ્દઅ્વાત, ફઝાઇલે હુફ્ફાઝે કુઓન : ૯૮૮, 

અલ્‌ કુઆંનુશ્શાફી : ૮૪) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૪૭] 


દુ૩દની બરકતથી મળ્યું નબવી સન્‍માન 


“શિકા''માં વર્ણન કરાયં છે કે હઝૂરે અફદસ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમ અને સિદ્દીકે અકબર (રદિ.)ની વચ્ચે કોઈ 
બેસેલં ન હતં. એક દિવસે એક માણસ આવ્યા તો આપ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ એમને પોતાના અને સિદ્ીકે 
અકબર (રદિ.)ના દરમિયાન બેસાડયા. સહાબએ કિરામ 
(રદિ.)ને આ બનાવથી આશ્ચય થયું. જ્યારે તે માણસ ચાલ્યા 
ગયા તો હઝૂરે અક્રમ સલ્લલ્લાહુ અલયિ વ સલ્લમએ 
સહાબએ કિરામ (રદિ.)ને ફરમાવ્યું : આ માણસ મારી ઉપર 
આ પ્રમાણે દરૂદ પઢે છે : 


1 
કઝ ઝ્િક્ક હદય 1 


અલ્લાહુમ્મ સલ્લિ અલા મુહમ્મદિન્‌ કમા તુહિબ્બુ વ 
તદ લહૂ- (અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૪૭) 


ડુઉંઝીદ દ્વા છ હ» હ પ છડ 
ઉઠ્ડુકક ડ્દ્દાદા દૂ હ;૪ હાઈ 
હન્ટ દઇઈડઝાકડાછઝડ હ 


ઝં 
ખિ 


હહહ હ્ય ન ્હ્ફ્ડ્ળ ઠત 


[૨૪૮] તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


ષ્ટ! “ડટકકહુદ્ાદ્રક્ દિ 
કડપડહકદડડ 


“દુરૂદે તુન્જીના''નું પઠન-વિદ વારંવાર કરવાથી, તેને 
ઘરમાં રાખવાથી-લટકાવવાથી બધા જ પ્રકારની બીમારી- 
પ્લેગ, કોલેરા અને એવી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ માટે 
ઘણું જ ફાયદાકારક છે તેમજ દિલને ઘણું જ સુકૂન-શાંતિ 
અપણ કરનાર છે. (રૂહલ મઆની: ૭/ર૩૧), 


ઈબ્ડકાેઈ,ડક ૭ ઠડ ડં 
જ કકડા 
ઠ્રન્કક ૭૬ ૭ણ 1. 2 ખ્ઝ્ 
કાક ડકઉ છડ નિ હા ક 
કર 4 હડ ક્છાકાદ્ધા ઝુ 


સવારી-વાઇન પર સવાર થતી વખતે 


પઢવાની દુઆ અને દુગર્‌દ 


હઝરત અબૂ દ૨દાઅ્‌ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે નબીએ 
કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ 
જાનવર પર (અથવા કોઈ સવારી પ૨) સવાર થાય અને આ 
(નીચે જણાવેલા કલિમાત) પઢી લે તો તે જાનવર (યા સવારી) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ [ચ્૪૯લા 


કહે છે : અલ્લાહ તને બરકત અતા કરમાવે, (કારણ કે) તેં 
મારી પીઠને (દુઆની અસરથી) હલકી કરી અને પોતાના 
પરવરદિગારની ઈતાઅત કરી અને પોતાના નફસ પર ઉપકાર 
કર્યો, અલ્લાહ તઆલા તારી સફરમાં બરકત અતા ફરમાવે 
અને તારા મકસદને ભ ફરમાવે : 


#હર્ક છવ દંડક હી શગ 
હી હળ કર્હતક ઉહ્ કાકડ 


જફ 


દીધા થુ ઝક#ાઈદડાડડ ક્ક્વ્ડ 
હઝ: 15) ડાઇ 
કકટ6૬ 5450૬5) 17 


બિસ્મલ્લા!હલ્લઝા લા ચદુરું મઅસ્મિહી શય્ઉન્‌, 
સુબ્હા-નહફૂ લય્સ લહૂ મુસમ્મા. સુબ્હાનલ્લઝી સખ્ખ-ર 
લના હાઝા વમા કુન્ના લહૂ મુક્રિની-ન, વ ઈન્ના 
ઈલા રબ્બિના લ-મુન્કલિબૂ-ન, વલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ રત્બિલ્‌ 
આલમીન.... વ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદિંવ્‌ વ 
અલય્હિસ્સલામ. (તબરાની, અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૨૦૮) 


સૂતી વખતે પઢવાનું દુરદ 


હઝરત અબૂ કરસાફહ કનાનીથી રિવાયત છે કે નબીએ 
કરીમ સલ્લલ્લાહુ અંલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ 
(સૂવા માટે) બિસ્તર પર આવે, પછી સૂરએ તબારકલ્લઝી.... 
પઢે. ત્યાર બાદ ચાર વખત આ (નીચે દ્શાવેલું) દુરૂદ શરીફ 
પઢે, તો અલ્લાહ તઆલા બે ફરિશ્તાઓને નિયુક્ત ફરમાવી 


[રપબું તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


દે છે, જે નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ પાસે 
એને લઇને હાજર થાય છે અને કહે છે કે, ફલાણી વ્યક્તિએ 
આપને સલામ મોકલ્યા છે. તો આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ 
સલ્લમ ફરમાવે છે : મારા તરફથી પણ એ ફલાણી વ્યક્તિ 
પર સલામ, રહમત અને બરકત થાય : 


1 
ડરધડઇહાફ,દ્કંઇવત્રાહ્ડફઝ 
ન 


દે 

ન -#?₹(42! “હ નમે તી દન 

દ :51ડૂડાવુ તા ઝના 
તન 


કડ ઝી પ્ર્્ગ્વ્હ હં હધ્ક્ક5 ર્લ્ક 


અલ્લાહુમ્મ રબ્બલ્‌ હિલ્લિ વલ્હરામિ, વ રબ્બર્રક્નિ 
વલ્મકામિ, વ રબ્બલુ મશ૨અરિલ્‌ હરામિ, બિ-હક્કિ 
કુલ્લિ આ-યતિન્‌ અન્ઝલ્તહા ફી શહ્રિ રમઝા-ન, 
બલ્લિગ્‌ રૂ-હ મુહમ્મદિન્‌ તહિય્યતંવ્‌ વ સલામા. 

(અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ : ૩૦૭) 


દુરુદ પઢવા બદલ નબવી ઈકરામ 


અબૂ મૂસા મદીની અને ઇબ્ને સઅદે પોતાની સનદથી 
બયાન કર્યાં છે કે મુહમ્મદ ઉમર (રહ.)એ કહ્યું કે હું હઝરત 
અબૂ બક્ર ઇબ્ને મુજાહિદ (રહ.)ની ખિદમતમાં બેઠેલો હતો 
ત્યારે એમની પાસે શિબ્લી (રહ.) આવ્યા. હઝરત અબૂ બક 
ઇબ્ને મુજાહિદ (રહ.) ઊભા થઈ ગયા અને એમનાથી 
મુઆનકહ (આલિંગન) કર્યો તથા એમની પેશાની ચૂમી 
લીધી. મેં કહ્યું : મારા આકા ! આપે શિબ્લી સાથે આવો સંદર 
વતાવ કર્યો, હાલાકે આપ અને તમામ બગદાદવાળાઓ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૫૧] 


એમને મજનૂન (પાગલ) કહો છો. એમણે કહ્યું : મેં એમની 
સાથે એવો જ (સુંદર અને ઇકરામભર્યો વર્તાવ) કર્યો, જેવો કે 
હઝૂરે અકૂરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમને એમની સાથે 
વર્તાવ કરતા જોયા છે. જેમ કે મેં રસૂલે અક્રમ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમને ખ્વાબમાં જોયા કે આપે શિબ્લી 
(રહ.)ની પેશાનીને ચૂમી લીધી. મેં અરજ કરી : હે 
અલ્લાહના રસૂલ (સલ.) ! આપ શિબ્લી સાથે આવો વર્તાવ 
કરો છો ? આપ. (સલ.)એ ફરમાવ્યું : આ (શિબ્લી) દરેક 


નમાઝ પછી આ આયત પઢે છે : 
ન 


2£*:| 2૬2,2૮2 2૨, ૭ 2222₹82 ૬4 
ભ્કાક્ક-ઝછગદાક્ગ્દઈ 
2[૬.- *2_ 5 ૬€22 «૮2 * 2? 2#27:2# #*2 2 
૦૮552૮5 ડી જા ક 
૮44-217 944 1 4 
“કહ શહ 

ટ દ 210૦૮ તરે 
(૪/:₹૧-૪8:3ડ#» ઉભેલા કપ્ગ 
લકદ્‌ જાઅકુમ્‌ રસૂલુમ્‌ મિન્‌ અન્ફુસિકુમ્‌ અઝીઝુન્‌ 
અલય્હિ'મા અનિત્ુમ્‌ હરીસુન્‌ અલય્‌કુમ્‌ બિલ્મુઅમિની-ન 
રઊજફુરંહીમ.' ફઈન્‌ તવલ્લવ્‌ ફ-કુલ્‌ હસ્બિયલ્લાહ. લા 
ઇલા-હ ઈલ્લા હુ-વ અલય્હિ તવક્કલ્તુ વ હુ-વ રબ્બુલ્‌ 
અશિલ્‌ અઝીમ. 


પછી ત્રણ વાર આ (૬૩૬) પઢે છે : 
ડ્‌ ન 
ર્ન ભ પ ન 
કક્કડ 2 
સલ્લલ્લાહુ અલય્ક યા મુહમ્મદ. 


જ્યારે મેં શિબ્લી (રહ.)ને આ વિશે પૂછયું તો એમણે આ જ 
પ્રમાણે જણાવ્યું. (જિલાઉલ્‌ ઇફ્હામ : ર૪૧, અલ્‌ કવ્લલ્‌ બદીઅ.: ૧૬૮) 


[૫ર] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


દુ૩્ડે ઈમામ શાફઈ («રહ 


ઇમામ બયહકી (રહ.)એ અબુલ હસન શાફઇ (રહ.)થી 
એમનો પોતાનો ખ્વાબ નકલ કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે મેં હુઝૂરે 
અક્્‌દસ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમની ખ્વાબમાં ઝિયારત 
કરી તો મેં હઝૂરે અક્રમ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમને 
પૂછયું : યા રસૂલલ્લાહ (સલ.) ! ઇમામ શાફઇ (રહ.)એ 
પોતાના રિસાલામાં જે દરૂદ લખ્યું છે, તેનો આપ (સલ.) 
તરફથી એમને શું બદલો આપવામાં આવ્યો છે ? હુઝૂરે 
અક્રમ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ઇરશાદ ફરમાવ્યો : 
મારા તરફથી આ બદલો આપવામાં આવ્યો છે કે તેમને 
હિસાબ માટે રોકવામાં નહિ આવે. તે દુરૂદ આ પ્રમાણે છે : 


ફુ જ. ૯.» 122૫... 
હકકાપાકઈડાઈ,ડક# હક 
ક્હશકઉ# ઉહ 


દારિયાઈ સફરમાં હિફાઝત માટેનું તથા 
દીની અને દુન્યવી વેદનાઓ અને 


વિદત્ઠબણાઓમાં કારિયાબી માટેનું મહા 
અકસીર દુર્દ શરીફ 


/ ઈ 

ઠપ કડ,ડકહદહંક ૬21)1 
ક શ્ર્કલ 

હાઈ હડ કડઉંઝદ દાદ છુ 

ઇં અપ ઇક કહહાદા જૂ 
યું ફ જ 

રી હડઝછાહણઈ5; ક્ષા 


૬પ 


૫, 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


૨ દન * 
જ કજ 
1 સિ 2 કે ક 
“*ડડ-ડદ55$8#%ક્ઠુટાક્ક્ી 
તી 
દલી 


ફઝીલત : આ દૃરૂદ શરીફ દરિયાઇ સફરની તમામ 
આફતોથી છૂટકારા માટેનું અજીબ અનુભવસિદ્ધ (મજરંબ) 
દુરૂદ છે. ઉપરાંત, કોઇ પણ દીની કે દુન્યવી અહમ અને મશ્કેલ 
કામમાં ભરપૂર કામિયાબી મેળવવા માટે આ દુરૂદ શરીફ 
ઘણું જ અકસીર અને કારગર નીવડે છે તથા દરેક પ્રકારના 
રંજ-ગમ અને પરેશાનીને દૂર કરે છે. આ દરૂદ બઝર્ગોનું 
અત્યંત મુજરંબ (અત્તુભવસિદ્ધ) છે 

આ દુરૂદ શરીફ પઢવાનો તરીકો આ છે કે ઈશાની નમાઝ 
પછી બે રકા'ત નફલ, નમાઝે હાજતની નિય્યતે પઢે. દરેક 
રકા'તમાં સૂરએ ફાતિહા પછી ૧૧ (અગિયાર) વાર સૂરએ 
ઇંખ્લાસ પઢે અને સલામ ફેરવ્યા પછી ૧૦૦ (એક સો) વાર 
આ દુરૂદ શરીફ પઢીને પોતાની હાજત અલ્લાહ તઆલાની 
હુંઝૂર પેશ કરે. ઈન્શા અલ્લાહ, બહુ જલદી હાજત પૂરી થશે 
અને અસંભવિત જણાતું કામ અલ્લાહ તઆલા ગૈબથી કરી 
આપશે. ઉપરાંત, આ દુરૂદ શરીફને પઢનારો કદાપિ બદબખ્ત 
લેખાશે નહિ. (ઝરીઅતુલ વૃસૂલ....૧૪૧) 


સલામના શબ્દો 


1 ન 
હ હાઇ હાઇ હાઇ! ઠડ 


આ. નન રદ ન 

ડા 4:ડા4ડડડડડડ તી 99 હઠાહડ 
ક. _,_. 2 ૬|7-2₹ ૪૮૪ 7 
દ્ર144555 હરડ ૬૬%. 


ક 


[પ૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


કહતા 09ર%6દ%ડ ધટ 
4%. હાહુઇ। ડાદ્રડ॥ કં હ દ 

ઇદ 5%, પ 
પ હાક દહ છ 
ક્વ કા ડક હા હડ ઝી 
નદ હદર રહ્હ્્ઝા 

દઇ ર 

કહ્યાર્ટડા)2ક 64 

2 હદ! ડાદ્રકા છટણી છક્કા 
હ ઝડાડકકહાડ્ફદ કડ 
ઠડા હીન ક &%ડા 
ઝથી 


55 


ડત હઠી 


11222 રે 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૫૫] 


ન્ન કે 


કઝ લ્ઝક્છહ્રક્ચહડાપરઠા 


ઠ્ડાડઝીફાડડઝઇડકડ્ ઈડ-ગડી 
9 91 ગહ ઝક 
554-955 હકક ડડ 
(૪:૯4: ક જહજડૂક$ 


અલ્લઝી અહ્‌સ-ન કુલ્લ શય્ઈન્‌ ખ-લ-કહફૂ વ બ-દ-અ 
ખલ્કલ્‌ ઈન્સાનિ મિન્‌ તિન. ષુમ્મ જ-અ-લ નસ્લહૂ 


ક 
ઝુ 


મિન્‌ સુલાલતિમ્‌ મિમ્માઈમ્‌ મહીન. ષુમ્મ સવ્વાહુ વ 
ન-ફ-ખ ફીહિ મિરૃહિહી વ જ-અ-લ લકુમુસ્સમ્અ વલ્‌ 
અબ્સા-ર વલ્‌ અફ્ઈદહ. કલીલમ્‌ મા તશકુરૂન. 

(સૂરએ સિજ્દહ : ૭ થી ૯) 
[અર્થ : તેણે જે પણ વસ્ત બનાવી છે તે સૌને ઘણી જ 
સરસ બનાવી અને તેણે ગારાથી માનવીના સર્જનની શરૂઆત 
કરી. પછી તેની નસલને સત્ત્વ કાઢેલા તચ્છ પાણીથી બનાવી, 
પછી તેને પૂર્ણ કર્યો અને તેની અંદર પોતાની રૂહ ફૂંકી દીધી 
અને તેમને કાન અને આંખો અને દિલ આપ્યાં, (પણ) તમે 
બહ થોડો શક્ર કરો છો.] 
ફઝીલત: જો કોઇ વ્યક્તિ અવલાદની નેઅમતથી મહરૂમ 
હોય તો તે અલ્લાહ પર ભરોસો રાખી પષ્કળ પ્રમાણમાં આ 
આયતનો વિદ કરે. 


[૨૫૬] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ 


| કે ન્ટ ર જ 
ક કશઝ ક ્ઝુક્છુકછ્ટક્ચાહડપુડક્ટા 
પ [2[:૬2*0| 41 % [22 *82,“ . 2 ૫।। ૪] ૮2 . * [૬ 
“છાહકટ્રાડડક ૬ ડ્ટઝડકઝડ 
૬ હફ (૩ ૭1૬1 ક. ૯, 12 ક્ષ્ત ક «૦૯ 
ઈઝ દડા ડડડ#કાહકવઝઝળન 


ન્ટ 


ર ન કે 
(૦૦૪૦79૦ 6હ6શ%૯ જિ 


ફ-અકિમ્‌ વજ્હ-ક લિદ્દીનિ હનીફા. ફિત્રતલ્લાહિલ્લતી 
ફ-ત-રન્ના-સ અલયૂહા. લા તબ્દી-લ લિ-ખલ્કિલ્લાહ. 
ઝાલિકદીનુલ્‌ કચ્યિમ્‌. વલાકિન્ન અક્ષરન્નાસિ લા 
યઅલમૂન. (સૂરએ રૂમ: ૩૦) 

[અર્થ : માટે (હે નબી સલ. !) આપ એકાગ્ર થઇને 
પોતાનું મુખ આ દીનની તરફ રાખી કાયમ થઇ જાવ, એ 
ફિતરત પર જેના પર અલ્લાહે ઇન્સાનોને પેદા કયાં છે. 
અલ્લાહની સર્જિત વસ્તુને બદલવી જોઇએ નહિ. આ જ સાચો 
દીન છે, પરંતુ ઘણા લોકો સમજતા નથી.] 

ફઝીલત : જે માણસ એવું ચાહતો હોય કે એના તમામ 
અવયવો જીવનભર દુરૃસ્ત અને તંદુરસ્ત રહે તો તેણે આ આયતને 
દરરોજ ત્રણવાર પઢીને પોતાના બદન પર દમ કરવો જોઈએ. 


(આગળ-પાછળ દુરૂદ શરીફ અવશ્ય પઢવું.) 


ઘસૂતતિની આસાની નો અમલ 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી મવકૂફન્‌ 


રિવાયત છે કે આપે ઇશાદ ફરમાવ્યો : જે સ્ત્રી માટે 
બાળકની પ્રસૂતિ (સુવાવડ) મુશ્કેલ થઇ પડે, તો તેને નીચે 
દશ વેલા કલિમાત અને આયાતને કોઇ કાગળ પર લખી 
ઘોળીને પિવડાવવામાં આવે : 


દ 9 કા 
ણકા હણ્ડ-ક,ઇડડકાદ્રડીશઇ 
ગ્ઇઇટહા/ડખ્ડઞ ક્ન્ટ્્! હડક 
કક “્#ઉફડઝડઉડડડઝાઇન#ઇઉક 
ક દડ ર પ્રહહ્કર્દ દડાડઝા જ ટપહદઇ 
ઉ8:ભ૧_800:6:૮3 ડઝ) હંઠાધડડડઇઝી ઝા ગી 


બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ 
લા ઈલા-હ ઈલ્લા હુવલ્‌ હલીમુલ કરીમ. સુબ્હાનલ્લાહિ 
વ તઆલા રબિબલ્‌ અશિલ્‌ અઝીમ. અલ્હમ્દુ લિલ્લાહિ 
રબ્િબિલ્‌ આલમીન... કઅન્નહુમ્‌ યવ્મ યરવ્નહા લમ્‌ 
યલ્બસૂ ઈલ્લા અશિય્યતન્‌ અવ્‌ દુહાહા.-.. કઅન્નહુમ્‌ 
યવ્મ યરવ્ન મા યૂઅદૂ-ન લમ્‌ યલ્બસૂ ઈલ્લા સાઅ-તમ્‌ 
મિન્નહાર. વ બલાગુન્‌ ફ-હલ્‌ યુહ્લકુ ઈલ્લલ્‌ કવ્મુલ્‌ 
ફાસિકૂન- 


ક 
પ 


[અર્થ : અલ્લાહ તઆલા સિવાય કોઇ મા'બૂદ નથી, જે 
સહનશીલ (અને) દયાવાન છે. અલ્લાહ તઆલાની ઝાત પાક 
અને ઉચ્ચ છે, જે મહાન અર્શનો પરવરદિગાર છે.... સર્વ 
પ્રકારની તારીફ એક માત્ર અલ્લાહ તઆલા માટે જ છે, જે 


[૨૫૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


તમામ જગતોનો પાલનહાર છે.... જે દિવસે આ લોકો તે 
(કિયામત)ને જોશે તો તેમને એમ લાગશે કે (દુનિયામાં) માત્ર 
એક સાંજ યા સવાર જેટલું જ રોકાયા હતા.... જે દિવસે આ 
લોકો તે (અઝાબ)ને જોઇ લેશે, જેનો તેમને વાયદો કરવામાં 
આવે છે, ત્યારે તેમને એમ લાગશે કે જાણે તેઓ દૃનિયામાં 
દિવસની એક પળથી વધુ રોકાયા ન હતા અને વાત પહોંચાડી 
દેવામાં આવી. હવે નાફરમાન અને ફાસિક લોકો જ 

બરબાદ થશે.] 
(બયહકી ફિદ્અવાત, ત્હ્ફ-એ-હ્ફ્ફાઝઃ ૩૫૩, ફઝાઇલે હ્ફ્ફાઝે 
કુઆંન: ૯૯૩) 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૫૯] 


દુરૂદે ઈબ્રાહીમ 


કક ૭1 હદ ડક ૭ ઠડ ડા 
છી ઈકકકાઇડાડઈ 


ર ૬ક વ 


“ક 55* ૬ ડક ન 


હંઝરત અબ્દુલ્લાહ બિન સાઇબ (રદિ.)થી રિવાયત 
છે કે, 

મેં રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમને તવાફની 
હાલતમાં રુકને યમાની અને હજરે અસ્વદના દરમિયાન/નું 
અંતર કાપતી વખતે) આ દુઆ પઢતા સાંભળ્યા : 


હ ત્વહ5હૃ#ડડડ ડુડા ન 


(₹૦ઃ 0 છ 


[૨૬૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : 


ભાવાર્થ : હે પરવરદિગાર ! મારું આ દૃનિયામાં ભલું 
કર અને આખિરતમાં પણ ભલું કર તેમજ મને આગના 
અઝાબથી બચાવજે. 


થા ણા થા. 
હંઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) ફરમાવે છે કે, 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું 


“રુકને યમાની પર સિત્તેર (૭૦) ફરિશ્તાઓ મુકરર છે, 
જેઓ દરેક તે બંદાની દુઆ પર “આમીન' કહે છે, જે તેની 
પાસે (નજીક) આ દુઆ કરે :' 

“અલ્લાહુમ્મ ઈન્ની અસ્અલુકલ્‌ અફવ વલ આફ્િય-ત 
ફીદ્દુન્યા વલ આખિરતિ-રબ્બના આતિના ફીદ્દુન્યા 
હસ-નતંવ્‌ વફિલ આખિરતિ હસ-નતંવ્‌ વકિના 
અઝાબન્નાર.' (“મઆરિફલ હદીસ', “સુનને ઈબ્ને માજહ') 


ભાવાર્થ : હે અલ્લાહ ! હં તારાથી દૃનિયા અને 
આખિરતની તમામ બુરાઇઓથી માફી ચાહું છું તથા આફિયત 
(સુખ, શાંતિ અને સ્વાસ્થ્ય) માગું છું. 

હે અમારા પરવરદિગાર ! મારું આ દૃનિયામાં પણ ભલું 
કર અને આખિરતમાં પણ ભલાં કર તેમજ મને આગના 
અઝાબથી બચાવજે. 


રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ની હદીસો 


સદકો મુસલમાનની ઉમરને વધારે છે, બૂરી મૌતથી 
બચાવે છે અને સદકો દેવાથી ઇન્સાનમાં કફખ્ર અને તકબ્બુર 
પેદા થતો નથી. (તબરાની) 


તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૬૧] 


આપે (સલ.) ફરમાવ્યું: હે લોકો ! અઝાન તથા 
ઇકામતની વચમાં દુઆ રદ થતી નથી, બલકે કબૂલ જ થઇ 
જાય છે. કોઇએ અરજ કરી કે અમે એવા મોકા ઉપર શું દુઆ 
કરતા રહીએ ? આપે (સલ.) ફરમાવ્યું, અલ્લાહ તઆલા પાસે 
દીન અને દુનિયાની ભલાઇ અને તંદુરસ્તી માંગ્યા કરો. (તિરમિઝી) 


- જેણે અલ્લાહને યાદ કર્યો, ત્યાં સુધી કે તેના ખૌફથી 
તેની આંખોથી આંસ ત્તીકળી પડયાં, તો એ શખ્સને 
કિયામતમાં અઝાબ દેવામાં આવશે નહિ. (હાકિમ) 

કિયામતના દિવસે સાત પ્રકારના આદમી અર્શે ઇલાહીના 
સાયામાં હશે, તેઓમાંથી એક તે લોકો છે, જેઓ એકાંતમાં 
અલ્લાહના ખૌફથી રડયા કરે છે. (બુખારી, મસ્લિમ) 


સરકારે દો આલમ (સલ.) ઘણીવાર લડાઇમાં ફકરા તથા 
મિસ્કીનોના વસીલાથી ફતહની દુઆ માંગ્યા કરતા હતા. 
(તબરાની) 


[૨2૨] 


૮9. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ 
ક 9 કરરે] મ્ફ્રંટ ૭૪% કન્‍્ર 


12 કહા 


0૪૧.20 બહ 96૫-૩35 
ઉ) હક્ક ક ળ્્ક્ઠ હું 
શ્ટડા કડ ફકટ 
[0 મિ 


જ.» નત 4૭ ક ન ફદ ટ. 
£5. દ £ડ હ ૭ જઈ 
કેદ્રશ્ન ટેગ 


(ઇં) 62 


જાનજક 


પે 
૩ 
ક 
ઝે 
દ 
પ 
૩૫ 
પ 
૫ 
૫૦ 
પ૦ 
પા 


ર 
2૦૮૮.2૯ 


! મ. 

(૧,17૪) ઉહ્ડઝક્કડડુઞપક 
ક₹ક૬ કર્ટનાદ૩ ૦૨૦2 રઢ 

€ઇન્ન્દફ#) હઝ તકક | ટગ ્ઝ2 


દુઆએ ઈબાઈીમ અલયહિસ્સલામ 


છું લઝ હના 
ઇડ્ઝકઝઝટઝહડડ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [રગ] 


| જક 


ક 
ડં 2 ઈટ ક્મ્ટ2 22.૦8 


બષ્ટ્ક્કનક્ક્ટઝ5 

ઉડ્ર ઝડ ઈડાદ#ક 
બહત્કનધ્ઝકન#ઠડ:ડડદ 
હહ ડડહઠઝડઝડ ડડ 


બબઝક#ઈડઝાડડાક 


(૬/:-48: 1/૬) 


(૭૮) સાંભળી લો ! જેણે મને પેદા ફરમાવ્યો છે, હિદાયતનો 
માર્ગ પણ મને તે જ બતાવશે. 

(૭૯) તે જ મને ખવડાવે છે અને પિવડાવે પણ તે જ છે. 

(૮૦) અને જ્યારે હું બીમાર પડું છું તો તેના જ શિકા 
આપવાથી મને તંદ્‌રસ્તી હાસિલ થાય છે. 

(૮૧) મને મોત પણ તે જ આપશે અને ફરી જીવંત પણ મને 
તે જ કરશે. 

(૮૨) મેં અલ્લાહથી આશા લગાવી રાખી છે કે ઇન્સાફના 
દિવસે મારી ભૂલચૂકને તે જ માફ કરશે. 

(૮૩) હે મારા પરવરદિગાર ! મને દાનિશમંદી અને દાનાઈ 
(જ્ઞાન, ડહાપણ, બુદ્ધિમત્તા, સમજદારી) અપણ 
કર ! અને મને નેક લોકોની સાથે શામિલ ફરમાવી લે. 

(૮૪) અને ભવિષ્યમાં આવનારા લોકોમાં પણ મારી દઅવતની 
ચર્ચા સચ્ચાઇની બુનિયાદ પર જારી ફરમાવ. 


[૨%૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


(૮૫) અને મને નૈઅમતવાળી જન્નતનો વારસદાર બનાવી 
દે! (સૂરએ “શઅરા', આયત : ૭૮ થી ૮૫) 


ઇમામે તરીકત અબુલ કાસિમ કુરૈશી (રહમતલ્લા[હે 
અલયહહ) ફરમાવે છે કે, 

“ભારો એક છોકરો એટલો બીમાર થયો કે મૌતના નજીક 
પહોંચી ગયો. મેં હુઝૂર (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ને 
ખ્વાબમાં જોયા. આપની ખિદમતે અકદસમાં છોકરાની હાલત 
બયાન કરી. 

આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યં કે, 
“તૃમે આયાતે શિફાથી મદદ કેમ લેતા નથી ?”* 


હું જાગ્યો અને વિચાર કર્યો તો આયાતે શિફા € (છ) 
ઠેકાણે મળી, જેનું વર્ણન ઉપર થઇ ગયું છે.'' (મદારિજન્નુબવ્વહ) 
“આયાતે શિકા' પઢીને દમ કરી દે તો પણ ઇન્શાઅલ્લાહ 
શિફા હાસિલ થશે. અલબત્ત, માસિકવાળી ઓરત જ્યાં 
સુધી પાક ન થાય ત્યાં સધી કોઇના પર દમ ન કરે. હા, 


જ 


પાકી હાસિલ થયા પછી ઇજાઝત છે. 


% જો કોઇ ઔરત બીમાર હોય અને તે માસિકની હાલતમાં 
હોય, તો એવી બીમાર ઔરત પર તેનો પતિ, ભાઇ કે 
કોઇ હેઝથી પાક ઔરત દમ કરે તો કંઇ વાંધો નથી. 

ઝત દરેક મુસલમાન મર્દ અને ઔરત આ “આયાતે શિફા”ને યાદ 
કરી લે તો બેહતર થશે; કે જેથી અચાનક જરૂરત પડવાથી 
દુઆનો ઉપયોગ કરવામાં કોઇના મોહતાજ થવું ન પડે. 

% નાની નાની બીમારીઓ ઘરોમાં મોટા ભાગે લાહિક થતી 
રહે છે. એવા મોકા પર કોઇ પણ પાક સાફ મરદ કે ઔરત 
બીમાર પર “આયાતે શિફા' ઘઢીને દમ કરી દે તો પણ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [રદપ] 


ઇન્શાઅલ્લાહ શિફા હાસિલ થશે. અલબત્ત માસિકવાળી 
ઔરત જ્યાં સધી પાક ન થાય ત્યાં સધી કોઈના પર દમ 
ન કરે. હા, પાકી હાસિલ થવા પછી ઇજાઝત છે. 


% બીમાર જો કોઈ ઔરત હોય અને માસિકની હાલતમાં 
હોય, તો એવી બીમાર ઓર પર તેનો પતિ, ભાઇ કે 
કોઇ હૈઝથી પાક ઔરત દમ કરે તો કંઇ વાંધો નથી. 

નોંધ : શક્ય હોય તો ઉપર આપેલી દુઆએ ઇબ્રાહીમ (અલયહિસ્સલામ)ને 

યાદ કરી લે અને દરરોજ જેટલી વખત ચાહે પઢી લે. 


1ચિતાજનક હાલાત અને કફજોકી-કપરી 


પારેસ્થાતિમાં પદવાની એક અહમ દુઆ 


હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર (રદિ.) હઝરત અલી 
(રદિ.)થી રિવાયત કરે છે કે, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વ સલ્લમએ મને આ (નીચે દશાવેલા) કલિમાત 
શીખવ્યા છે અને આપ (સલ.)એ મને બહ તાકીદ કરી છે કે, 
જ્યારે પણ મારી ઉપર કોઇ મુસીબત આવે અથવા મારી સામે 
કોઈ સખત, ભયાવહ કે કપરા સંજોગો ઊભા થાય તો હું આ 
કંલિમાતને અવશ્ય-અચૂક પઢું : 


1 ન 

#« 2 શ? 2*...% 25:7 
હકાડ.4ડદડ કઈક 5419૬55 
1 1 

ક જાઝ: % * ૪9૦,૭52 રા 8» 82૫ 
કહઝપન્ટડશ%-% “કકક ડક*હ્ડશ્મ 
હંઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને જઅફર (રદિ.) લોકોને આ 
કંલિમાતની તલકીન ફરમાવતા હતા અને આ કલલિમાત 


પઢીને બીમાર વ્યક્તિ પર દમ ફરમાવતા હતા. તદ્‌પરાંત, 
આપ આ કલિમાત પોતાની તે લડકીઓને પણ શીખવતા હતા, 


[૨૬2] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


જેમના નિકાહ અજનબી કે અપરિચિત કુટુંબોમાં થયા હોય 
(અને જેમના તરફથી કષ્ટ, ત્રાસ કે અનિચ્છનીય વતાવ 


થવાનો ભય હોય). 
(નસાઈ, ઈબ્નસ્સન્ની, સંદર્ભ : ઈમામ નવવી કૃત અલ્‌ 
અઝકાર....૧૦૩) 


હઝરત બુરયદહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ નીચે 
દશાવેલા કલિમાતને સવારના સમયે (પહેલા યા પછી) 
પઢશે તો તે માણસ આ કલિમાત પઢતાવેંત અલ્લાહ તઆલાને 
પોતાના હકમાં કાફી હોવાનો અનુભવ કરશે અને આ 
કકલિમાત પઢવા બદલ અલ્લાહ તઆલાને અજર-સવાબ 
અપણ કરનાર પામશે. આ દસ કલિમાત પૈકી પાંચ દૃનિયા 
વિશે છે અને પાંચ આખિરત વિશે છે : 


1 
કલક 
“રહશ હ 
1 
#*:૮₹£ 2૨17. 2 
“જૂાઈઇશ્ગાહ-- 
“7” !- -172*,,#/7_2- 
દુન્હ્:ઇન્શ્:હ--- 
'ઈઇટ્વાાહ 
4 2ની 
“બગ્ગ્૭્ટહ-5 
કર”12 917119. 
ક્ટ્ક્ક્ઠઠઈહ્સટશગઉ-5 
ન્ટ 
[અર્થઃ અલ્લાહ મને મારા દીન માટે કાફી છે... અલ્લાહ 
મને મારી દરેક ફિક્ર-ચિંતા માટે કાફી છે... અલ્લાહ મને 


તે માણસ માટે કાફી છે, જે મારા પર ઝિયાદતી (અતિરેક) 
કરે... અલ્લાહ મને તે માણસ માટે કાફી છે, જે મારી હસદ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [ર૬૭] 


(ઈષા) કરે... અલ્લાહ મને તે માણસ માટે કાફી છે, જે મારી 
સાથે ધોકાબાજી કરે.] 


આ ખરત વિશે લાભદાયક કાતમાત 


| 
ની ન્ય 2% « 9 ક” 
શ્ર! રૂ ક ..-:,:$ કછ ન 
દાહકડડાઝ્ઉૃશ્ાાહ5 
# ઝન ઝે! 
છા5ઝાગદૃવ્માહ-ક 
ર હાં ફુ 
૦ ર ક /“_ 9 
“કઝ્કાસ્દવળક5 
જ ત... જ 
ડા. હં |“ 9% 9૪નદ્ પ કે ફિ 1, ઉ” ૪ ન 2 
ત તિત તાઈ 
[અર્થ : અલ્લાહ મને મૌત વખતે કાકી છે... અલ્લાહ 
મને કબરમાં સવાલ વખતે કાફી છે... અલ્લાહ મને મીઝાન 
(આ'માલના વજન) વખતે કાફી છે... અલ્લાહ મને 
પુલસિરાત પાસે કાફી છે... અલ્લાહ મને કાફી છે. તેના 
સિવાય કોઇ મા'બૂદ નથી. મેં તેના પર જ ભરોસો કર્યો છે 
અને હું તેની સામે જ રજૂ થાઉં છું.] 


રોઝીમાં વિશાળતા અને 1વિધુલતા માટે 
પઢવાની દુઆ 


[૨૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


હડક ઇદ કફઠડઝાઉકઝહટઢા 


૨, 
તા 


શક્ીઠ્ાદડઝડઈ 


કા 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! જો મારી રોઝી આસમાનમાં હોય 
ને ક સ. 
તો તેને નાઝિલ ફરમાવ અને જો જમીનમાં હોય તો તેને બહાર 
કાઢી દે અને જો ઓછી હોય તો તેમાં વધારો ફરમાવી દે અને 
જો વધુ હોય તો તેમાં (મારા માટે) બરકત અતા ફરમાવી દે 
અને એ રોઝીને બહાર કાઢી મારી તરફ મોકલી આપ, ચાહે 
તે જ્યાં પણ હોય અને મને તે રોઝી તરફ કદાપિ ચલાવીશ 
નહિ, ચાહે તે જ્યાં પણ હોય.] 


દરક પકારની મુસીબત અને મૂંઝવણ 
વખતે સકાયગૂપ નીવડતી દુઆ 


કકઉ,ક) હ 40 હં હક્ક 


હુસ્ને ખા1તિમહ માટે પઢવાની દુઆઓ 


દરેક નમાઝ પછી કમસે કમ એક વખત આ દુઆઓ પઢવી. 
દૂઆઓની શરૂઆતમાં અને અંતમાં દુરૂદ શરીફ પઢી લેવાં. 
તદૃપરાંત, સૂતી વખતે યા જ્યારે પણ મોકો મળે ત્યારે આ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [રન્‍૯] 


દૃઆઓન પઢવ' હસ્તે ખાતિમહ માટે નિમિત્તરૂપ, 
સબબરૂપ છે. 


છાર 
૦-*-છૂ-છડ- 

૬[22૬: 10 » 2.142: 22? 2 22722૪ ? . 2.1૬6 2 

હા ાઈડડઝછતડડગ્કહડદ;2ઝણ૮ 


ઈન્છાદઇ ૦૫5 ર્હ-[હા4-# 
દન્”મ્ડ્ંમ[:? 81 ક.42:7“5 ૨ ઝહશ. ૦ મુ 
બક હડક કાકડા 


«2 _ 511 ક્ટ રત“; » ક કમ 
(*શ્ક્છ જહ્દઝકકડઝઇ 
દ્ર «277 ન હ ક ઝદ ન ૪ 
“કક્કડ ઠહડક્કવક્ાડ 


કબ ક છડ કક છાઈ. જઝ 
હ*-#%ડદૃડ#હ.કડઇ:ડફ#ર્ણાદ્ર્ડડ 
1 
ક કુ છ 


[અર્થ : હે અમારા પરવરદિગાર ! જ્યારે તેં અમને 
હિદાયત આપી તો પછી અમારાં દિલોને (અવળા માર્ગે) વાળીશ 
નહિ અને પોતાની પાસેથી અમને રહમત અર્પણ કર. બેશક, 
તું જ સઘળં આપનાર છે... હે આકાશો અને પૃથ્વીના 
સર્જનહાર ! દુનિયા અને આખિરતમાં તં જ મારો કારસાઝ 
(કાર્યસાધક) છે. મને મુસલમાનની હાલતમાં મૌત આપજે 
અને નેક લોકો સાથે મારો ઉઠાવ કરજે... હે અલ્લાહ ! મારી 
ઉંમરના આખરી દિવસોને ઉંમરના બેહતરીન દિવસો બનાવજે, 
સૌથી બેહતર જમાનો મારો અંતિમ જમાનો બનાવજે અને 
મારા આ'માલમાં સૌથી સારો અમલ મારો અંતિમ અમલ 
બનાવજે અને મારો સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસ તે અંતિમ દિવસ 


[૨૭૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


બનાવજે, જ્યારે હું તને મળું તે દિવસને મારો સૌથી ઉત્તમ 
દિવસ બનાવજે... હે ઇસ્લામના માલિક ! મને ઇસ્લામ પર 
સાબિત કદમ (અડગ) રાખજે. અહિંયા સુધી કે હું તારી 
મુલાકાત કરું અને મને પોતાના તકવા (ખોફ) દ્વારા સઆદત 
અતા ફરમાવજે અતે તું મને પોતાની મઅસિયત (પાપાચાર) 
દ્વારા બદબખ્ત બનાવીશ નહિ.] 


% દુઆ : ર % 


બ્ક્ઈ!હ્5કા,-ન્‍$ 
ક 9 કા ઝહર 
ક્ટ ક્રક્ડા છડ હાક કડ 
હડ કડ દઉ ઉ કડ ઇર ઇટ હક્ક 
કડહ#હાઠૂડ કઝ ડાઉ હાંક હઉ હર 
ડક ક હી હ કઝા ક હા 
ઝક ક પડ 7 ડી હશ કછ (ડડ 

કાદર 


[અર્થ : પાક છે તે ઝાત જે હંમેશાથી હતી, હંમેશા છે 
અને હંમેશા રહેશે... પાક છે તે ઝાત, જે એકલો જ, અદ્વિતીય 
(અજોડ) છે... પાક છે તે ઝાત જે બેનિયાઝીમાં પણ અજોડ 
છે... પાક છે તે ઝાત જેણે સ્તંભ (ટેકા) વિના આકાશોને ઊભા 
કર્યા છે... પાક છે તે ઝાત જેણે થીજેલા પાણી પર પૃથ્વીને 
બિછાવી દીધી છે... પાક છે તે ઝાત જેનું સર્જન અગણિત 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૦9૧] 


છે... પાક છે તે ઝાત જે તમામ મખલૂકને રોઝી પહોંચાડવાનું 
ભૂલતો નથી... પાક છે તે ઝાત જેને ન તો બીવી છે, ન 
બચ્ચાં... પાક છે તે ઝાત જેની કોઇ અવલાદ નથી અને તે 
કોઈની અવલાદ નથી અને તેના સમકક્ષ બીજો કોઇ જ નથી. 


%7 દુઆ : ૩ % 
આ દુઆને દરરોજ દરેક નમાઝ પછી સાચા દિલે અને 
સાચી નિય્યતે પઢે : 


ક 
ક્ટકર5હુ ક હુન્ઝ્ાડા ૭; 
ઉ ઉક ૪ દષટ ઉછ ૭4૬:ઠ। ક 


2 


(૬1 %15 ઇપ$ઇકાઇ છક છુકઝ છ. 
ડક ડ્કડ્છ જ કદ ે 
1114 ન 


સ 


છ કઠણ ક ડ્ક્ક્ક ક હ (ડી 
કં [ અત? ૨ 
તિત 

[અર્થઃ હે અલ્લાહ ! મને કામિલ (સંપૂણ) ઇમાન, સાચં 
યકીન, વિશાળ-હલાલ-પવિત્ર રોઝી, ડરનારું દિલ, ઝિક્ર 
કરનાર ઝુબાન, ખાસ તોબા, મૌતથી પહેલાં તોબા, મૌત 
વખતે રાહત, મૌત પછી મગફિરત અને રહમત નસીબ 
ફરમાવ... (હે અલ્લાહ !) હિસાબના દિવસે માફી તથા જન્નત 
(પ્રવેશ)માં કામિયાબી અને દોઝખથી નજાત અતા ફરમાવ... 
હે મહા બળવાન! હે મહા ક્ષમાવાન ! તારી રહમતના તુકૈલથી 
(મારી આ દુઆઓને કબૂલ ફરમાવ)... હે મારા 
પરવરદિગાર ! તું મારા ઈલ્મમાં વધારોઃ કર અને મને નેક 


[ર૭ર] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


લોકોમાં શામિલ કરી દે, (આમીન !). 


મુશ્કેલ કામની આસાની માટે અને 


સંકટ સમયે પઢવાની દુઆ 


૦ઝ્ઈહ્ન્ન્કાડાળ; 
1 


ષક . ૬? .. છુક જ 
હડક 4ાડાઉ9ઠહડઝડડ, 
ક્ર ના 
કાઇ 5હડહ૭ક૬કાઠડ્ક 


[અર્થ : હં અલ્લાહ ! કોઈ પણ કામ આસાન નથી, 
સિવાય કે જેને તું આસાન કરી દે અને જ્યારે તાં ચાહે છે 
ત્યારે પથરીલી જમીન (મુશ્કેલ કામો)ને પણ નરમ અને 
હમવાર (સપાટ) કરી દે છે.] (હિસ્ને હસીન) 


ઝુલ્મ, આફત, મુસીબત, જાદૂ અને 


શયતાનની શરારતથી હિફાઝતની દુઆ 


નીચે દશાવેલી દુઆ હુઝૂર નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમ)એ પોતાના ખાસ ખાદિમ હઝરત અનસ 
ઇબ્ને માલિક (રદિ.)ને અચાનક આવી પડતી મુસીબતો અને 
દૃર્ઘટનાઓથી બચવા માટે શિખવાડી હતી. આ દ૬આની 
બરક્તથી તેઓ દરેક પ્રકારના ઝુલ્મ-સિતમ અને ફિત્નાઓથી 
મહફૂઝ રહ્યા. ઘણા સહાબએ કિરામ (રદિ.)નો આ મા'મૂલ 
(નિત્યક્રમ) રહ્યો હતો. સવાર-સાંજ એક વખત આ દઆ 
પઢ્યા કરો. ઝાલિમના ઝુલ્મથી, જાદૂગરના જાદૂથી, 
શયતાનની શરારતથી અલ્લાહ તઆલા હિફાઝત ફરમાવશે 
અને કોઈ પ્રકારની તકલીફ અને આફત પહોંચશે નહિ, ઇન્શા 
અલ્લાહ...... દુઆ આ પ્રમાણે છે : 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૭૩] 


1 1 ઝી 
દ) ડક ઝક ક ક્ઝુ 
હી ર 
શ*ઝૃપઠ૭-્ઝઃ બ્કકબકાઝ 


1 1 5422. 
જ જ કક જેટ ર? ._ * 
જ્યઈશ્ઝહડક.ઝટપડઝઇહઝંઆ્ટટ્ા 
કાટ પ કકક ગ મન 
%ડ્રઇુઝછઝ.ડકડડ હદ ડક્ઇકાડ દઉ 
ક કઝ કઝ બ. કે. કે 
.5₹1401.%#1401.ક%#14 છ” ઇઝ 
ક ટ 


કડા ઇડ શ 95 ક, કફશ શ ૨5 


દ 


હઝ. કછ હડક હડ) શાહ 
હહ્ર્ક ક 55 ૯55 


4 ૯ 


#કાકઠકાક)ડાદથ% ડાઈ; 


બળ ડાાડઝડડટદ્ડી95મે 


(અલ્લામહ જલાલકીન સ્યૂતી રહ. કૃત “જમ્ઉલ જવા[મેઅ,'' “તારીખે 
ઇબ્ને અસાકિર,”' અબુશ્શેખ રહ. કૃત “કિતાબુસ્વાબ,'' શૈખ અબ્દુલ 
હક મુહદ્દિસ રહ. કૃત “ઈસ્તીનાસ અનવારિલ કબ્સિ ફી શાહે 
દૂઆઈ અનસ,”' સંદર્ભ : “આપકે મસાઈલ ઔર ઉનકા હલ'' : 
૮/૨૩૩-૨૩૪, “કન્ઝુલ ઉમ્માલ'' : ભાગ-ર, પેજ : ૨૮૨ર/૨૮૩) 


માં-બાપનો હક અદા કરવાની દુઆ 


અલ્લામહ અયની (રહ.)એ શહે બુખારીમાં એક હદીષ 
નકલ ફરમાવી છે કે, જો કોઇ વ્યક્તિ એક વખત આ (નીચે 


[૨૭૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ 


નબ 


દર્શાવેલી) દુઆ પઢશે અને પછી દુઆ કરશે કે, હે અલ્લાહ ! 
આનો સવાબ મારાં વાલિદૈનને પહોંચાડી દે, તો જાણે તેણે 
પોતાના વાલિદૈનનો હક અદા કરી દીધો. તે દુઆ આ પ્રમાણે છેઃ 


ષક જ્ડકકષ્ હ ની 

£ 22222૯ દરા દ 
ધા. 561૮ 
કકક ડક કટ કાહડાઈઇ 


૨2 


દુઆની કબૂતિય્યત માટે સહાયરય 


ડઝહહઝડઉડઝઝબડઈઇણ ડડ ડટા 
કઝીઝઇળદડાઇઝજીઇઝઉડ/ઉળડઇ 


ક 
ક: ક 

2 ટ શ્્ક્ક્ડઉ કૂક 7 કજ ક કડક ત્‌ 

“કાટ કકડ્દહઈઈ 5 ૦દહડઉ કાકડ 
ન પાટ 1 તિ 27 દે 

કક. દરક “૮૨1 2:25 છટ નઇ 2:21 કૈ 9521૮ 

કર્પકદઇચલ હ્ાય*ઉ૭કકાયડકરપ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૭૫] 


[અર્થઃ હે અભો ! હે બહુ પ્રેમાળ ઝાત ! હે અર્શના 
માલિક, જે મહાન છે હે (સર્જનની) શરૂઆત કરનાર ! હે 
ફરી સજીવન કરનાર ! હે તે ઝાત, જે કોઇ ચીજ કરવા ચાહે 
છે તો તેને પુષ્કળ પ્રમાણમાં કરે છે. હે એવી ઇઝઝતવાન ઝાત, 
જેને માટે અસ્ત કે નાશ નથી અને એવી બાદશાહી ધરાવનાર 
ઝાત, જેના પર ઝુલ્મ- સિતમ કરી શકાતો નથી. હે એવી 
ઝાત, જેના અર્શના અરકાન (સ્તંભ) તેના નૂર પર કાયમ 
(સ્થિર) છે. હે ફરિયાદ સાંભળનાર ! મારી ફરિયાદ સાંભળી 
લે. હે ફરિયાદ સાંભળનાર ! મારી ફરિયાદ સાંભળી લે. હે 
ફરિયાદ સાંભળનાર ! મારી ફરિયાદ સાંભળી લે. બેશક, તું 
દરેક ચીજ પર શક્તિમાન છે.] 


જે માણસ દરેક નમાઝ પછી નીચે લખેલ દુઆ પાબંદીથી 
પઢે અને ખાસ કરીને જુમ્આની નમાઝ પછી પઢે તો અલ્લાહ 
તઆલા દરેક ખોફની વસ્તુથી એની હિફાઝત કરશે અને 
દુશ્મનો સામે એની મદદ કરશે અને એને માલદાર કરી 
આપશે અને એને એવી જગ્યાએથી રોઝી પહોંચાડશે જ્યાં 
એનો ખ્યાલ પણ ન જાય અને ઝિંદગી એની ઉપર આસાન 
કરી આપશે અને એનું કર્ઝ અદા કરી આપશે. ભલે એનું 
કર્ઝ પહાડ બરાબર હોય, અલ્લાહ તઆલા પોતાના 
ફઝલો-કરમથી એને પૂરું કરાવી આપશે. દુઆ આછે : 


કણ કાઇણ ડક ણ ૭2ઉ હાણ 401 
ટષ્ડણ 69 જી 
ઠ્ચ્હ કહ «૫ ડ૪જઉ ડઝઉ હઠ 


ય 


રે 


દ 


[૨9%] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


કાઝઇદ્ઝહ્ાઉકટ્ટકાઉઇડઉડઝઉ 
પ 
છ&્ઈઈ।હઇ ઉ ડઉાાઝાદ:ક૭)જાક્ડ# 
૯582... 8 
ડક હડકાઈઇ ડક ડઝ ઉ હષ હઉ 


નિ 


કશદહ્ાડ્ટ્ડકઝકુકકકડ/#ઇડટઈઉ 


ન 


કડા ક હકડઇ હરક ઝાઠ્ઠ હ હક્ક 


કક કડ દવ્ડીઠડઇાકડડકઇુઠુડ કાઉ 


[અર્થ : હે અલ્લાહ ! હે એકલે એકલી ઝાત ! હે એકાકી 
ઝાત! ૭ હ મવજૂદ ! હે બહુ સખી ! હે ફેલાવનાર ઝાત ! હે 
કરમ કરનાર ! હે બહુ અપણ કરનાર ! હે બખશિશ કરનાર ! 
હે બેનિયાઝ ! હે બેનિયાઝ કરનાર ! હે પુષ્કળ રોઝી અર્પણ 
કરનાર ! હે બહુ જાણનાર ! હે હિકમતવાન ! હે હંમેશા 
રહેનાર ઝાત ! હે નિગેહબાન ! હે બહ્‌ દયાળ ! હે બહુ કૃપાળુ ! હે 
આકાશો અને પૃથ્વીને નમૂના વગર પેદા કરનાર ! હે 
જલાલવંત અને કરમ કરનાર ઝાત ! હે બહ્‌ મહેરબાન ! હે 
એહસાન કરનાર ! મને પોતાના તરફથી એવી સુંદર ખુશ્બૂ 
અતા ફરમાવ, જે તારા સિવાય તમામ (મખ્લૂક)થી મને 
બેપરવા કે બેનિયાઝ કરી દે. જો તમે કામિયાબી ચાહતા હો 
તો આ (જાણી લો) કે કામિયાબી આવી ચૂકી છે. બેશક, અમે 
આપ (સલ.)ને સ્પષ્ટ કામિયાબી અતા કરી છે. અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી મદદ અને કરીબી ફતહ (ની ઉમ્મીદ છે). હે 


તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૦૭] 


અલ્લાહ ! હે બેનિયાઝ ! હે કાબિલે તા'રીફ ! હે (સર્વપ્રથમ) 
પેદા કરનાર ! હે બીજી વાર સજીવન કરનાર ! હે પૃષ્કળ 
મુહબ્બત કરનાર ! હે અર્શના મહાન માલિક ! હે ચાહે તે 
કામ પાર પાડનાર ! પોતે હલાલ કરેલી બાબતો દ્વારા પોતે 
હરામ કરેલી બાબતોથી મને બેપરવા કે બેનિયાઝ કરી દે અને 
પોતાના ફઝલ દ્વારા પોતાની ઝાત સિવાય તમામ (મખ્લૂક)થી 
મને બેપરવા કરી દે અને જે માઘ્યમ (ઝરીઅહ) દ્વારા તેં 
પોતાના કલામની હિકાઝત ફરમાવી છે, એ જ માધ્યમ દ્વારા 
મારી પણ હિફાઝત ફરમાવ અને જે માધ્યમો દ્વારા તેં પોતાના 
રસૂલોની હિકાઝત ફરમાવી હતી, તે માધ્યમો દ્વારા મારી પણ 
હિફાઝત ફરમાવ. બેશક, તાં દરેક ચીજ પર શક્તિમાન છે. 
(હશ્ત સૂરહ : ૧૫૩) 


ઘરવાળાઓમાં અને પરિવારજનોમાં મતભેદ, ઘર- 
કંકાસ અથવા ના-ઇત્તિફાકી ઊભી થઇ જાય તો 
“બિસ્મિલ્લાહિરહમાનિરહીમ'' સાત વખત પઢીને ખાણા પર 
દમ કરી સૌ ઘરવાળા એને ખાતા રહે, પરસ્પર મૃહબ્બત, 
એકતા અને મનમેળ પેદા થઇ જશે, ઇન્શાઅલ્લાહ. 


યાદશકિત વધારવા માટે 


“બિસ્મિલ્લાહિરંહમાનિરંહીમ' ૭૮% વખત સૂર્યોદય 
(તલૂએ આફતાબ)થી દસ મિનિટ પહેલાં પઢવાનું શરૂ કરે, 
એટલે સધી કે (9૮૮ની) સંખ્યા પૂરી થઇ જાય. પછી 
પાણી પર દમ કરીને પિવડાવે. બહુ મુજરંબ (અનભવસિદ્ધ) 
અમલ છે. 


[૨૭૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


જહટનન્‍્નમના અઝાબથી નજાત 


છે દ્ર શ 22 22 ત 
ઝક નટ હદર ઈ ફા કડા ઇં! હફ 
ન હ હ 
ન 


હડશ54ાહડડડડઉડ ઇ્ઝડડ્ક્ડડ 


“ « રિ 


દપ 


ક્/હકડજાડકકહદડ્ડડઈ,ડઝડઝડકડ 

આ કલિમાતને સવાર-સાંજ ચાર વખત પઢવા. હદીષ 
શરીફમાં છે કે, જે માણસ એક વાર પઢશે, તો અલ્લાહ 
તઆલા એના એક ચતુ્થાશ (ચોથાઇ) વુજૂદને (જહન્નમના 
અઝાબથી) આઝાદ કરી દેશે અને જે માણસ બે વખત પઢશે 
તો એના અડધા વુજૂદને આઝાદ કરી દેશે. જે માણસ ત્રણ 
વાર પઢશે તો એના પોણા વુજૂદને આઝાદ કરી દેશે અને જે 
ચાર વાર પઢશે તો એના આખા વુજૂદને માફ કરી દેશે. 


(નૂરે મુબીન શર્હે હિસ્ને હસીન : ૯૬) 


હઝરત સુવૈદ ઇબ્ને ગફલહ (રદિ.) ફરમાવે છે કે, હઝરત 
અલી (રદિ.) એક વાર ફાકા (ભૂખમરા)માં સપડાઈ ગયા, 
તો એમણે હઝરત ફાતિમા (રદિ.)ને કહ્યું કે જો તમે હઝૂરે 
અકદસ સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમની ખિદમતમાં જઇને 
કંઇક માંગી લાવો તો સારું છે. એટલે હઝરત ફાતિમા (રદિ.) 
રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની ખિદમતમાં 
હાજર થયાં. તે સમયે આપ (સલ.)ની પાસે ઉમ્મે અયૂમન 
(રદિ.) મવજૂદ હતાં. હઝરત ફાતિમા (રદિ.)એ દરવાજો 
ખખડાવ્યો. રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૦૯] 


હઝરત ઉમ્મે અય્મન (રદિ.)ને ફરમાવ્યું : “આ ખડખડાટ 
તો ફાતિમા (રદિ.)નો છે. આજે આ સમયે આવી છે. પહેલાં 
કદી આ સમયે આવતી ન હતી.” પછી હઝરત ફાતિમા 
(રદિ.) અંદર ગયાં અને અરજ કરી કે, યા રસૂલલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ) ! ફરિશ્તાઓનું ખાણું “લા 
ઇલા-હ ઇલ્લલ્લાહ”, “સુબ્હાનલ્લાહ'' અને “અલ્હમ્દ 
વિલ્લાહ” કહેવાં છે. અમારું-આપણું ખાણું શં છે ? આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : તે ઝાતની કસમ, 
જેણે મને હક આપીને મોકલ્યો છે, મુહમ્મદ (સલ.)ના 
ખાનદાનના કોઇ ઘરમાં ત્રણ દિવસથી આગ સળગી નથી. 
અમારી પાસે અમુક બકરીઓ આવી છે. જો તમે ચાહો તો 
તમને પાંચ બકરીઓ આપી દઉં અને જો તમે ચાહો તો તમને 
તે પાંચ કલિમાત શિખવાડી દઉં, જે હઝરત જિબ્રઈઇલ 
(અલૈ.)એ મને શિખવાડયા છે. હઝરત ફાતિમા (રદિ.)એ 
અરજ કરી : નહિ; બલકે મને તો તે પાંચ કલિમાત જ 
શિખવાડી દો, જે આપ (સલ.)ને હઝરત જિબ્રઈલ (અલૈ.)એ 
શિખવાડયા છે. હુઝૂર નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 
સલ્લમએ ફરમાવ્યું : તમે આ પ્રમાણે પઢયા કરો : 


શજી નઇ ઇહ કડક ુદહઇ59૮દણિ 
હકક કર્ડોણિદ કહજડઝો ડડ ન 


પછી હઝરત ફાતિમા (રદિ.) પાછાં ચાલ્યાં ગયાં. જ્યારે 
હંઝરત અલી (રદિ.)ની પાસે પહોંચ્યાં તો હઝરત અલી 
(રદિ.)એ પૂછયું : શું થયાં ? હઝરત ફાતિમા (રદિ.)એ જવાબ 
દીધો : હં તો આપ (સલ.)ની પાસે દૃનિયા લેવા માટે ગઇ 
હતી; પરંત ત્યાંથી આખિરત લઈને આવી છું. હઝરત અલી 


[૨૮૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


(રદિ.)એ કહ્યું : (વાત આવી જ છે) તો ખરેખર, આ દિવસ 
તમારો સૌથી બેહતરીન દિવસ છે. (હયાતસ્સહાબા : ૩/૫૮) 


રોઝીની વિશાળતા માટે મુજરરંબ અમલ 


હંઝરત મવલાના શાહ અબ્દુલ ગની ફૂલપૂરી (રહ.)એ 
ફરમાવ્યું કે, હઝરત હાજી ઇમ્દાદુલ્લાહ મૃહાજિરે મક્કી 
(રહ.)થી મન્કૂલ છે કે, જે માણસ સવારે સિત્તેર વખત 
પાબંદીથી આ (નીચે વર્ણવેલી) આયત પઢયા કરશે, તો તે 
રોઝીની તંગીથી મહફૂઝ રહેશે. ફરમાવ્યું : આ બહુ મજર્રંબ 
(અનભવસિદ્ધ) અમલ 99 : 


555 ર૭7 ર2૫ “21 
(1૧:65) કઇ 


(મઆરિફલ કુઅનઃ ૭/૮ ૮૭) 


દરેક પકારની પરેશાનીથી છીતકારો 


બુખારી શરીફ અને મુસ્લિમ શરીફમાં છે કે, હઝરત 
મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમને જ્યારે કોઇ 
બેચેની અને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડતો તો આપ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ આ દુઆ પઢતા હતા : 


૬, ૪% ની 


0051 3%%ડકઠડકઇટ॥ 99 


ઠ્પ્ત્યા ની %શ9 ક્સ્ટકશ હડક 


“ક, ાહ્ડડંઝહ્ હક 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૮૧] 


ઈમામ તબરી (રહ.)એ ફરમાવ્યું કે સલફે સાલિહીન 
(પૂર્વજ બુઝર્ગો) આ દઆને “દૃઆએ કરબ” તરીકે ઓળખતા 
હંતા અને મુસીબત તથા પરેશાની વખતે આ કલિમાત પઢીને 
દુઆ માંગતા રહેતા હતા. (કર્તબી, મઆરિફ્લ કઆંનઃ ૪/૫૧૧) 


તઆલાની પસંદનીય હમ્દ 
કલી ૮1561 કહા યી 
છુક &%કાઝક#હડાકાડ્ક# 
«ક હડ્ા#ઇડટકાડ્વદાડટ 
(૪55 ૭8 દકદઃ 441 હડ ઇ#ડ&] ૭4 
ઠકહિડ 1.૪ 4&ાહડદાઇટકી- ક 

145-010 ઇડક5:1656.6 
ઝકડડ૭ઝઝાફંડઝાડઈ 
ડઝાડ્ઈડ્ફ. હક હંડ ડ્ર ડઝડ્ઈડડા 
દ &હ |£ડ &ડ હ | 'કકહ 
ડઝ હડ હૂક ડ&ડ ડડ ૭. ઝર્ટડ 
“૫ ડડ % હ્ન્‍ફઇડડ 
કક્કડ) હું ડી હું હડ વવ 


[૨૮ર] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત: ર 


૪ ૦%9૦9 


જનન 


1 
ષ્્ડ ૭ ઠદ,ડક ૭ 
કક ડડેકક્ઝાજડાડઇ 


જા 


શ્શ્કહઝઉડપકઝડગ્ઝ#ડ્ડી 
કડ હદહ ઇહઇડકતાહેદ 
ક્ય “હવા 


જાની અને માલી દુર્ઘત્નાઓથી 
બચવાનો વઝીજો 


હઝરત તલક ઈબ્ને હબીબ (રહ.) ફરમાવે છે કે એક 
માણસ હઝરત અબૂ ૬રદાઅ (રદિ.)ની ખિદમતમાં હાજર 
થયા અને અરજ કરી કે, “આપનું મકાન સળગી ગયાં છે.'”” 
આપે ફરમાવ્યું : “સળગ્યાં નથી.'' પછી બીજા માણસે આ જ 
સમાચાર સંભળાવ્યા. આપે ફરમાવ્યું : “સળગ્યું નથી.'”” 
પછી બીજા એક માણસે આવીને કહ્યું : “હે અબૂ દરદાઅ ! 
આગની જ્વાળાઓ અને આગના લપકારા બહ્‌ જ બુલંદ થયા; 
પરંત્‌ જ્યારે આપના મકાન સુધી આગ પહોંચી તો આગ 
હોલવાઇ ગઇ.'' આપે ફરમાવ્યું : “હં સારી પેઠે જાણતો હતો 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૮૩] 


કે, અલ્લાહ તઆલા એવું કંઇ કરશે નહિ (કે જેથી મારું મકાન 
સળગી ઊઠે), કારણ કે મેં રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમથી સાંભળ્યું છે કે, જે માણસ સવારના સમયે આ 
(નિમ્ન લિખિત) કલિમાત પઢી લેશે, તો સાંજ સુધી એને કોઇ 
મુસીબત પહોંચશે નહિ અને સાંજના સમયે આ કલિમાત 
પઢી લેશે, તો સવાર સધી એને કોઈ મુસીબત પહોંચશે નહિ.” 
(મેં સવારે આ કલિમાત પઢયા હતા, એ કારણે મને યકીન હતું કે 
મારું મકાન સળગી શકશે નહિ). તે કલિમાત આ પ્રમાણે છે : 


નિ 
ત 


હ્હડઇરટટઝડ્ફદડાઝકાઝઠડાદળ 
2૯48-10-47 2114012_ [ 
શો હાડ્ાકક#ાડુશોઇઝછઝડઝ% 
પદં ,હ્ટડક૫11540166કક,ડ,હ્ટત હ 
ક 5 5 ૭ દહ ડક 


કડાક છું હી હષ ડાય 


(દયલમી, સંદર્ભ : કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૨/૧ ૬૨-૧૬ ૩, નવવી કૃત 
“ઇબ્નસ્સન્ની'', સંદર્ભ: અલ અઝૂકાર : ૭૫) 


ર 


ઈક, ડાદકઝાઈફડટ 521865 હડ કફ 


તટ 
5 ક:1૬ ડડ 1 2)| 


[૨૮૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


ફઝીલત : રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ઇરશાદ ફરમાવ્યો : જે માણસ આ દરૂદ શરીફ પઢશે તો તેના 
માટે મારી શફાઅત વાજિબ છે. (તબરાની) 


ન 
ડદાણ . 5478 2251: ૬ 227 
કહ-191496કઠંક્કદ કક 

રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાદુ અલયહિ વ સલ્લમ આ દુઆને 

સવાર-સાંજ ત્રણ-ત્રણ વાર પઢતા રહેતા હતા. (અબૂ દાવૂદ) 


હઝરત અનસ ઇબ્ને માલિક (રદિ.)થી મરફ્અન્‌ રિવાયત 
છે કે, રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યં : 


'જે માણસ કોઇ ચીજને જુએ અને તે ચીજ તેને સારી લાગે 
અને પછી તે - 


ન 1 
પ 


કદ્ર સ્મિતા દાદા 


**મા શાઅલ્લાહુ લા કુવ્વ-ત ઈલ્લા 1બલ્લાહ ' 


પઢી લે, તો એ ચીજને નઝરે બદ (બૂરી નજર) લાગશે નહિ. 


(ઈબ્ન્સ્સન્ની, તોહ્ફ-એ-હફ્ફાઝઃ ૩૫૮, કઝાઇલે હુફ્ફાઝે કુઆન : 
૧/૧૦૦૧) 


વિશેષતાઓ પ્રાપ્ત કરવાની રીત 


હઝરત અબૂ હરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૮૫] 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું, 

“છે કોઇ એવી વ્યક્તિ કે જે આ વાતો પર જાતે અમલ કરે 

અથવા ઓછામાં ઓછું એ લોકોને જણાવી દે કે જેઓ આ 

વાતો પર અમલ કરે.” 

હું બોલ્યો : “યા રસૂલલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 

સલ્લમ) ! હું હાજર છું. આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 

સલ્લમ)એ મારો હાથ પકડયો અને આ પાંચ વાતો ગણાવી : 

(૧) ફરમાવ્યં, “હરામ વાતોથી દૂર રહેજો, મોટા 
ઇઈબાદતગુજારોમાં તમારી ગણના થશે. 

(૨) અલ્લાહ તઆલા જે કંઇ તમારી તકદીર (ભાગ્ય)માં 
લખી ચૂક્યો છે એના પર રાજી રહેશો તો મોટા 
બેનિયાઝ (નિઃસ્પૃહ) બંદાઓ પૈકીના થઈ જશો. 

(૩) પોતાના પાડોશી સાથે સદ્વર્તન કરતા રહેજો, 
ઇમાનવાળા (મો'શમિન) બની જશો. 

(૪) જે વાતને પોતાના માટે ચાહો છો એ જ બીજાઓ માટે 
પસંદ કરજો, સંપૂર્ણ મુસલમાન બની જશો. 

(૫) અને ખડખડાટ હસવાનું ટાળજો, કારણ કે ખડખડાટ 
હસવાથી હૃદય મૃત બની જાય છે.'' 

(મુસ્નદે અહમદ, તિરમિઝી, તર્જીમાનુસ્સુન્નહ) 


(૧) જો કોઇ વ્યક્તિના પગમાં દર્દ હોય તો નીચે દર્શાવેલી 
દુઆ ૭ (સાત) વાર પઢીને દમ કરે : 


[(હયાતુસ્સહાબા : ભાગ-૨) 


[૨૮૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


(ર) આંખોની રોશની વધારવા માટે વૃઝૂ ક્યા પછી 
આકાશ તરફ નિહાળીને સૂરએ કદ્ર (ઈન્ના અન્ઝલ્નાહુ----) 
એક વાર પઢી લેવી. 

(૩) કિડનીની પથરી દૂર કરવા માટે સૂરએ અલમ્‌ 
નશરહ... પઢીને પાણી ઉપર દમ કરી પીયા કરે, ઇન્શાઅલ્લાહ 
પથરી નીકળી જશે. 

(૪) જો કોઈ વ્યકિત વઝૂ કરતાં પહેલાં નીચે દશાવેલી 
આયત પઢશે તો તે જ્યાં સુધી વૃઝૂ સાથે રહેશે ત્યાં સુધી 


ફરિશ્તા નેકીઓ લખતા રહેશે. [ ભિમૂદાવૂદ શરીક) 


કક હુ૬14 1; 
| ન | ક ૦ 
કઝ 


(નોંધઃ તમામ દઆઓ દિલથી પૂરા યકીન સાથે પઢવી, ઈન્શા અલ્લાહ 
જરૂરથી ફાયદો થશે.) 


૭ ૦૭૦ 
1 
કછ; 


1“ 


હઝાર પ્ર ની 
1 1 હટકે 


૦૦ 
છક કદ હ હક ડ્ન્‍ 
કરા જક ઝ15 પ 


[૮૭ તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ર 


મામા શ 
ન ન ડા જ. 
જ દાહ ષ્ર્ન્ક્્વથઠ્ક કફ જ 
9 પ 
ક 1. જ 
નિ 2 | 1૮: ન 
ડઝ હક્કાહાદ્ાઠદ ક 
5 જ 
જ ઝડકરહડક,ઝ ક 
જ 1ત4..&72» જ 
પ કાહા કાક હ 


મ ક યા 

ર જટા કટી 
કાતી ગાં 

ગજ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૮૮] 


જન્નતમાં ઝાડો રોપવાના તથા 


મહેલો તૈયાર કરવાનાં અમલો 


દરેક કલિમહનાં બદલામાં જન્નતમાં 
એક ઝાડ રોપી દેવામાં આવે છે. 


શ્ર્જ્મ્ક 2 “[.-92૭2 
1404 ડીશાઝ,5:46 ડ.હ પ્રક 


ફઝીલત : એના પ્રત્યેક (દરેક) કલિમહનાં બદલામાં તમારા માટે 
એક ઝાડ રોપી દેવામાં આવે છે. (ફઝાઇલે આમાલ) 


બજારમાં તસ્બીહની ફઝીલત 


નબીએ કરીમ (સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : બજાર 
ભૂલ અને ગફલતની જગ્યા છે. બસ,જે માણસ બજારમાં એક વખત 
તસ્બીહક્ડ॥ ડ--» (સુબ્હાનલ્લાહ) પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા 
એના બદલામાં એ માણસ માટે દસ લાખ નેકીઓ લખી આપશે. 
(નુઝહહ : ૧/૧૧૯, સંદર્ભ : તરગીબુલ મુસ્લિમીન : ર ૧૫) 

જરા વિચારો, મારા ભાઈઓ ! આ તસ્બીહ બજારમાં એક 
વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેના બદલામાં દસ લાખ 
(૧૦,૦૦,૦૦૦) નેકીઓ લખી આપશે. 

એક વખત “સુબ્હાનલ્લાહ' જે માણસ બજારમાં પઢશે તો 
ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તઆલા દસ લાખ ઝાડો તેના હિસ્સાની 
જન્નતમાં રોપી દેશે. કેમ કે એક વખત “સુબ્હાનલ્લાહ'' પઢવાથી 
અલ્લાહ તઆલા એક ઝાડ તે માણસની જન્નતમાં રોપી દે છે. (હદીસ) 
પરંતુ બજાર એ ગફલતની જગ્યા છે માટે ત્યાં પઢવાનો અજર અને 
સવાબ પણ ઘણો જ મોટો છે અને એના પઢવા પર બીજો જે સવાબ 
આપશે તે તો અલગ. 


[૨૮૯] તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ 


ફઝીલત : હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે 
માણસ ઈશાની નમાઝ પછી બે (૨) રકા'ત પઢે અને દરેક રકા'તમાં 
(સૂરએ) “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....”' પંદર (૧૫) વખત પઢે તો 
અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં બે (૨) મહેલ બનાવશે. 
(તફસીરે દુર્ર મન્પૂર : ૬/૪૧૫) 
ઉક. 


જિશ્ક્હદટૂડ કે 

કે ક ઈ ક હ #ઇ૪૪?૪ જફ ” «૪૪.૪? રર 
-5ળડઉંડઝ્કક6ઠડડાકાદક 5 
(-:10 ભ ૦1546050 0% 


જન્નતમાં બે (૨) મહેલ મળશે 


ફઝીલત : હઝરત ખાલિદ ઇબ્ને ઝેદ અન્સારી (રદિ.)થી રિવાયત છે 
કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે 
માણસ મગરિબ અને ઇશા દરમિયાન વીસ રકા'ત નમાઝ એવી 
રીતે પઢે કે દરેક રકા'તમાં અલ્હમ્દુ લિલ્લાહ....અને (સૂરએ) “કુલ 
હુવલ્લાડુ અહદ....'”' પઢે તો અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં 
બેજોડ (અંતર રહિત-પરસ્પર અડોઅડ) અને બેએબ (ખામીરહિત) 
બે મહેલ બનાવશે. (જમ્ઉલ જવામિઅ : ૧/૭૯૬) 


52-5૪ 


ફઝીલત : હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જે માણસે વુઝૂ સાથે 
સો (૧૦૦) વાર (સૂરએ) “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....”” પઢી. એવી . 
રીતે કે સૂરએ ફાતિહાથી શરૂઆત કરી તો અલ્લાહ તઆલા તેના 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૯૦] 


માટે દરેક હર્ફ (અક્ષર)ના બદલામાં દસ નેકીઓ લખશે અને તેના 
દસ દરજાત બુલંદ ફરમાવશે અને તેના માટે જન્નતમાં સો (૧૦૦) 
મહેલ તા'મીર ફરમાવશે. (બયહકી કૃત “'શુઅબુલ ઈમાન” હદીસ નં : ૨૩૧૮) 


રાત્રે સૂતી વખતે ત્રીસ (૩૦) વખત પઢવાથી 


જન્નતમાં એક હજાર (૧૦૦૦) મહેલ તેયાર થશે : 


ફઝીલત : હઝરત ઉસ્માન (રદિ.)થી રિવાયત છે કે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહે વ સલ્લમ)એ. ફરમાવ્યું : જે માણસ સૂતી 
વખતે ત્રીસ (૩૦) વખત (સૂરએ) “કુલ હુવલ્લાહુ અહદ....” 
(સંપૂર્ણ સૂરત) પઢશે, તો અલ્લાહ તઆલા તેના માટે જન્નતમાં 
એક હજાર (૧૦૦૦) મહેલ બનાવશે અને જે વ્યક્તિ આ સૂરત 
બસો (૨૦૦) વખત પઢશે તો અલ્લાહ તઆલા તેને એવો દરજ્જો 
અતા ફરમાવશે, જેના પર તે રાજી થઇ જશે અને જે ઘરમાં (સૂરએ) 
“કુલ હુવલ્લાહું અહદ...” પઢવામાં આવશે તો એ ઘરવાળાઓની 


સાથોસાથ તેના પાડોશીઓને પણ ફાયદો થશે. 
(રવાહુ અબ્દુલમજીદ ફી અમાલીહ) 


જન્નતમાં એક “ગુંબદ” (મિનારો) તૈયાર થાય છે 


એક હદીસમાં આવ્યું છે કે જે માણસ 
મ ક હ 
21૦ “1[.-ક૭2 *#- “[.-ક# 
ક્ટકથાડાાહપડયકકડડહાક્ડ 
સુબ્હાનલ્લાહિ વ બિહમ્દિહી,સુબ્હાતલ્લાહિલ અઝીમ. 


સાત (૭) વખત પઢશે તો તે માણસ માટે જન્નતમાં એક ગુંબદ 


(મિનારો) તા'મીર (તૈયાર) થઇ જાય છે. 
(મશહૂર મુહદ્સિ હાફિઝ ઇબ્ને કાષ્યિમ (રહ.)ની કિતાબ 
'“અલ્‌ વાબિલુસ્સષ્યિબ'' કઝાઇલે ઝિક, ફઝાઇલે આ'માલ) 


તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [૨૯૧] 


(૧) 


(ર) 


(૩) 


(૪) 


(૫) 


(૬) 


ત બિસ્મિહી તઆલા %૮ 


“આ કુઅનિ તો સર્વજગત માટે બોધ ગ્રંથ છે.” 
(કુરબાન શરીફ) 


“ઘૃત્નલ અબ્રાર લફી નઈમ” (અલ-કર્આંન) 
(નિઃશંક નેક લોકો જન્નતમાં હશે). 
“મારી વાતો પહોંચાડો, ભલે ને એક જ વાત હોય.” 
(હદીસ શરીફ) 

“મન અઠબ્બ સુન્નતી ફકદ્‌ અહબ્બની વ મન્‌ 
અહબ્બની કા-ન મઈ-ય ફિલૂ જન્નતી” 
[અર્થ : જેણે મારી સન્નતથી મુહબ્બત કરી (તેના ઉપર અમલ 
કર્યો) તેણે મારાથી મૃહબ્બત કરી અને જે મારાથી મૃહબ્બત કરશે 
તે જન્નતમાં મારી સાથે હશે. (મિશ્કાત શરીફ, પેજ ૩૦)] 
નબીએ રહમત (સ.અ.વ.)ની વસિચ્યત : 
અલ્લાહનાં રસૂલ (સ.અ.વ.)એ ફરમાવ્યુ : “હં તમારામાં એવી 
બે ચીજ છોડી જાઉં છું કે જો તમે તેને પકડી રાખશો તો ક્યારેય 
ન ભટકશો.”'” 
(૧) અલ્લાહ તઆલાની કિતાબ (કર્ઓન શરીફ). 
(૨) નબી (સલ.)ની સુન્નત અર્થાત હદીસ. 

(બેહિશ્તી ઝેવર) (મૌ. અશરફઅલી થાનવી રહ. ની કિતાબ) 
“લકદ્‌ કા-ન લકુમ્‌ ફી રસૂલિલ્લાહિ ઉસ્વતુન્‌ હસ-નહ.” 
રસૂલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની ઝિંદગી તમારા માટે બેહતરીન નમૂનો 
છે. (સૂરએ અહઝાબ, આયત ર૧) 
“લા ઈલા-હ ઈલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ” 
[અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઈબાદતને લાયક નથી અને હઝરત 
મુહમ્મદ (સ.અ.વ.) અલ્લાહના રસૂલ છે.] 


બલગલ ઉલા બિ કમાલિહી કશફદુજ્જા બિ જમાલિહી 
હસનત જમીઉ ખિસાલિહી સલ્લૂ અલયહિ વ આલિહી 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ અલ્ફ અલ્ફ મરૂહ 


બિ અદદિ કુલ્લિ ઝર્રહ 


જન્નતના જે દરવાઝેથી ઈચ્છે પ્રવેશી જા.........................- ૩૦૦ 
અઝીમુશ્શાન (ભવ્ય) વઝીફો...........................*.******૦* ૩૦૧ 
શભ્કાદા બનવાની મુક...“ 

અમલની ખૂબીનો કીમિયો 
ફરિશ્તાઓને આ કલિમાતના સવાબનો અંદાજ નથી. 
ફરિશ્તાઓ આખું વર્ષ આ હમ્દનો સવાબ લખતા રહે છે 
એક પદમ (દસ ખરબ)થી વધ તસ્બીહ પઢવાનો સવાબ.......... 
દરેક ભલાઈથી માલામાલ-સંપન્ન............................-.- 
ક્રિયામતના દિવસે અલ્લાહની રહમતથી માલામાલ-સંપન્ન. 
દિલમાં અને ચહેરા પર નૂર પૈદા કરવા માટે. 


જે માણસ આ (નીચ દશાવેલ) દઅ। પઢશે તો જાણ અણ 

માં-બાપનો હક અદા કરી દીધો................................*. ૩૧૧ 
માં-બાપ માટે ખૈર-ભલાઈની દ૬આ............................. ૩૧૩ 
કુટુંબના પરહેઝગાર થવા માટે અને પોતાને પરહેઝગારીના ઉચ્ચ 

દરજ્જા પર પહોંચાડવા માટેની દુઆ............................. ૩૧૩ 
ઈમાનવાળાઓની આ જ દઆ હોવી જોઈએ...................... ૩૧૩ 
બેનમાઝીનો ઈબ્રતનાક'કિસ્સો.................................... ૩૧૪ 


મહામૂલો ઝિક્ર 
ઈમાન મજબૂત સાબિત રહેશે 
રોઝીની વૃદ્ધિનો અમલ 
સમગ્ર દુનિયાવાળાઓના બરાબર નેકીઓ.......................: ૩૧૮ 
દીન ચર અડગ રહેવાની દબ. કકક કકેકેકકકકેકક૦૦ડશગ૦૦૦૦૦૩૨૨% 
ઈસ્લામ પર મૃત્ય થવાની દુઆ. 
દરેક પ્રકારની ભલાઈની દુઆ 
દોઝખથી સુરક્ષિત રહેવા માટે.. 
દીન, પ્રાણ, અવલાદ, ઘરવાળાઓ અને માલની હિફાઝત-સરક્ષા 
શિમ પ. િિાારિરારુનેડટાગેસએઉવોરોાફો ૩રર 
હો ત છા ૩રર 
પ્યારા મહંબૂબ (સલ.) તરફથી ઉમ્મતના માટે વિર્દ-વઝાઈફનો 
હદિયો. 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ [શ્લ્ગુ 


(૨૭) 
(૨૮) 
(૨૯) 
(૩૦) 
(૩૧) 
(૩ર) 
(૩૩) 
(૩૪) 
(૩૫) 
(૩૬) 
(૩૭) 
(૩૮) 
(૩૯) 
(૪૦) 
(૪૧) 
(૪૨) 
(૪૩) 
(૪૪) 


(૪૫) 


(૪૬) 
(૪૭) 
(૪૮) 
(૪૯) 
(૫૦) 
(૫૧) 
(પર) 
(૫૩) 
(૫૪) 


વિષય 


એક સર્વંગ્રાહી-જામિઅ દઆ.. 
હદીસે પાકની એક અજીબ-અનોખી ૬આ. 


કિયામતના દિવસે ચમકદાર ચહેરો............................... 

જો આ શંકા હોય કે આના પર કંઈક કરવામાં આવ્ય છે.......... ૩૩૨ 
દાઝેલા પર આ દુઆ પઢીને દમ કરે.............................. ૩૩૩ 
શયતાનની શરારત-દૃષ્ટતા તથા લકવાથી સરક્ષિત રહેશે......... ૩૩૩ 


ઉમ્ર, રોઝીમાં બરકત તથા દશ્મન પર વર્ચસ્વ પામવા વગેરેની દુઆ.. ૩૩૪ 
જાદૂ વગેરેનો અસર ખતમ કરવા માટેની આયત... 
કુંડાળાની રીત. 

હુઝૂર (સલ.)ની શફાઅત વાજિબ થઈ જશે.......................** 
નિમ્નલિખિત દુરૂદ શરીફ પઢનારનું આપ (સલ.)એ ખાસ સ્વાગત કર્યું... ૩૩ ૮ 
અનુભવસિદ્ધ તિર્યાક-વઝીફો..................................-- 
અમક મુસ્તનદ-પ્રમાણિત દરદ શરીફ 
સલામ. 
જન્નતોની સંખ્ય 


જન્નત્લ ફિરદૌસ ચાર છે....................................-**-- ન 
જન્નતુલ ફિરદૌસની શાનો-શૌકત................................ 
જન્નતની નહેરો જબલલ ફિર્દોસમાંથી નીકળે છે................ ૩૮૪ 
અલ્લાહ તઆલા જન્નતુલ ફિરદૌસને દરેક રાત્રે પોતાની 
સુંદરતામાં અધિકતાનો હુકમ આપે છે............................ ૩૮૫ 
જન્નતલ ફિરદૌસ અર્શની નીચે છે................................ ૩૮૫ 
જન્નતના નામ અને તેમની વિશેષતાઓ........................... ૩૮૮ 
ઉક ૂનાક#કાઝનનઆાેમાઓલીકનકકમામા 


9 શદકાાધક6કકક૦મ૦નાકબાન્ાતલરેકકકમેડઉોઉકડાસસમકરેકક 
(૩) દારુલ ખુલ્દ.... 
(૪) દારુલ મકામહ. 
(૫) જન્નતુલ મા'વા. 
પ અ... ડસ ક 
(87 દારુલ હચવાન.ઝકેકકકિડડુકટનતકમસાાએબકટટ કતગત કઝ 


[૨૯૪] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


ક્રમ વિષય 

શ (ફા શકેતેમ ઇનામ 
ન. શ 
(૫૭) (૧૦) અલ્મકામ્‌લ્‌ અમીન..........................-.--.-.-*-*** 
(હ ઉ શક દક-કેેકકઝક્કકકટફ૦સ૪ેનર૦તમસઝ૦૦૦૦૦૦૦૨૬ 


(પ૯) (૧૨) તૂબા 
(૬૦) જન્નતે અદન અને દારસ્સલામની શ્રેષ્ઠતા. 
(૬૧) અલ્લાહ તઆલાએ અમક જન્નતોને પોતાના હાથથી બનાવી 


ઇટ સાશગકાય કા કકેેબનકભમકનદકસરુેઉનમવનરાડકકઝવમ ૩૯૩ 
[“) શરદની સદરતા. કાકા ટાટ રરટમએકકટાેએ ૩૯૪ 
ર વ કે#ેૂ_ૂ કકે કડક 


(દપ તાજની શાનો-શૌક્ત.........થકકડસકટક૦૦૦૦કલ૦ર૦લનમ્ક૦૦ડેલકેડકકમય૦૦ 
(૮૮) જન્નતીઓના ચહેરા-મહોરા, કદ-કાઠી અને હસ્નો-જમાલ. 
(€૭) જન્નતીઓના કદ અને શકલો-સૂરત 
(#૮) ચાૉદ-તારા જેવા ચહદેરાઓ............*૦.*૦૦૨૦૪-૦૦૦---૦-૦૦-૦૦૦૦૦૦- 
(૮૯) કાળી રંગતવાળાઓનું સૌંદર્ય...................................-. ૩૯૮ 
(કળ મરની, ઉર... ૨૨૦૯ ડ૦૦૯૦૦૬૦૫મ૦૦૦૫૩૦૬૦૦૦૬૦૨૩૬૧૦ 

(૭૧) ૩૩ વર્ષની ઉમરના હશે 
(૭૨) હંમેશા જવાન રહેશે.. 
(૭૩) નાના-મોટા દરેકની એક જ ઉમર હશે 
(૭૪) ચહેરાઓમાં નેઅમતોની સુંદરતા................................. 
(૭૫) હંસતા-મશ્કુરાતા ચહેરાઓ......................-..-.-......---- 
(9૮) વિબાસ અને પોશાક-.**.922*2ન્‍કરન્‍ન્‍ક૦૦૦૦૨૦૦૨૪૭૯કાર૦૦ક૭કર૯૦૦૦ટસ્‍૦૦ 
(9૭) લિબાસની તૈયારી 


(9૮) જન્નતના રેશમથી દૃનિયાના રેશમનો શો મુકાબલો ? ૪૦૪ 
(૭૯) ગિલાફમાં છુપાએલા નફીસ અને રંગબેરંગી લિબાસ. * ૪૦૪ 
(૮૦) લિબાસની રઅનાઈયાં........... ઝબાન ૪૦૫ 
(૮૧) એક પળમાં ૭૦ રંગોમાં તબદીલ થનાર લિબાસ................. ૪૦૫ 
(૮૨) કપડાઓ જૂના નહી થાય..............................-...-.--.--- ૪૦૫ 


રહતા સિધાસઃ ક કક્કફકકૂમાકસન૦મદાના૧૦ઉજ# ૪૦૬ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર [ર૯૫] 


(૮૪) જન્નતની ઔરતનો દપટ્ટો........................................ 
(૮૫) તૂબાના વૃક્ષમાંના ફળોમાં છૂપાયેલ લિબાસ...................... 
(«9 કતી ઉપર લિષાસનાં માર્વેલ ટિુકલટર ૦૪૦૯૯૭૦૦૩૩૯ 
(૮૭) લિબાસને મસ્તહિક બનાવનાર કેટલાક આમાલ.................. 
(૮૮) મઘથ્થયિતને કફન આપનારનો લિબાસ.............................. 
(૮૯) ઉમદા લિબાસો ન પહેનારાઓનો લિબાસ.................-****** 
(૯૦) મુસીબતમાં ફસાયેલની તાઝિયત કરનારનો લિબાસ.............. 
(૯૧) હઝીરતુલ કદ્સનો સોના-ચાંદીનો લિબાસ......................* 
(૯૨) રેશમના લિબાસથી વંચિત રહેનારા જન્નતીઓ................... 
(૯૩) સોનાની કાંસકીઓ અને અગરની લાકડીઓની સગડીઓ. 
(૯૪) સોના-ચાંદી અને મોતીઓના ઘરેણાં 
(૯૫) પૂર્વથી પશ્ચિમ સધીની લંબાઈ જેટલી ચમકદમક 
(૯૬) જન્નતના ઘરેણાંઓનો દનિયાના બીજા ઘરેણાંઓ સાથે શો 


(૯૭) જન્નતીઓ માટે ઘરેણાં બનાવનાર ફરિશ્તો........................ ૪૧૩ 
(૯૮) જનનતીનું કંગન સૂરજથી પણ વધારે રોશન......................... ૪૧૩ 
(૯૯) ઔરતોથી વધારે મરદોને ઝેવર ખૂબસૂરત લાગશે................ ૪૧૪ 
(૧૦૦) ખૌલદાર મોતીનો મહેલ.......................-...-:---.*-**-**** ૪૫૪ 
પ. કિ ૪૧૫ 


(૧૦૮) ઈચ્છા કરવાથી વૃક્ષો અને નહેરો પણ પોતાની જગ્યાએથી ફરી જશે...... ૪૧ ૮ 
(૧૦૯) દરેક જન્નતીની દરેક ઈચ્છા પૂરી થશે. ૪૧૮ 
(૧૧૦)વૃક્ષોની સુરાવલી સહિત તસ્બીહ અને તક્‌દીસ ૪૧૯ 
(૧૧૧)વૃક્ષોમાંથી સંદર અવાજ કઈ રીતે પેદા થશે ?. ૪૨૦ 


[ર૯૬] તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ 


ક ક 3૦] 


(૧૧૨) કયામતના દિવસે ફરિશ્તાઓથી ગીત સાંભળનાર જન્નતીઓ..... ૪૨૦ 
(૧૧૩) દૃનિયામાં ગીત-વાજા સાંભળનાર જન્નતમાં ફરિશ્તાઓથી કુઆંન 


શાળા તકકકકક#કસાઝનાનઆખન#માતમનાય# ૪૨૧ 
(૧૧૪) ગીતો ગાનાર ફરિશ્તાઓના તરન્નુમથી વંચિત.................... ૪૨૧ 
(૧૧૫) તમામ પ્રકારના ગીતોની સુંદર સરાવલી......................--. ૪૨૨ 
(૧૧૮) હઝરત ઈસરાફીલ અલૈહિસ્સલામની મનમોહક અવાજો.......... ૪રર 


(૧૧૭) ફરિશ્તાઓની હમ્દો-સનામાં ગીત-ગંજન. 
(૧૧૮) એક વૃક્ષનું દિલાકર્ષક તરન્નૂમ... 
(૧૧૯) જન્નતમાં ફકત ઝિક્રની ઈબાદત હશે 
(૧૨૦) જન્નતની સંંદરતામાં વધારો થતો રહેશે........................-. 

(૧૨૧) જન્નતીઓ કુર્અાન પઢશે....................-.--***-***૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 

(૧૨૨) સૂરએ તા-હા અને સૂરએ યાસીનની તિલાવત કરશે............. ૪ર૨રપ 
(૧૨૩) એહલે જન્નતને કેવળ એક હસરત હશે 
(૧૨૪) હૂરોને પેદા કરીને તેમના ઉપર તંબઓ ઉભા કરી દેવામાં આવે છે 
(૧૨૫) જન્તતના ગલાબથી પેદા થનારી હૂરો...............-.-.-.-.-.-.-- 
(૧૨૬) મૃશ્ક, અંબર, કાફૂર અને નૂરથી પૈદાઈશ......................--. 
(૧૨૭) હૂરોના સર્જનના તબક્કાઓ...................-....-----*---***--* 
(૧૨૮) હૂરના શરીરના જદા જુદા ભાગો કઈ કઈ ચીજોથી બનાવવામાં 


(૧૨૯) રહમતના ટીપાઓથી પેદા થનાર હૂરો 
(૧૩૦) છોકરીઓ ઉગાડનાર નેહરે બૈદખ.. 


(૧૩૧) અઝાનની દુઆમાં હૂરોની દુઆ પણ કરવી જોઈએ..............- ૪૩૦ 
ર નામ નત ક કક્કબાઆર#કાક#૧#રટબનમરક૦૦ત૯૫ ૪૩૧ 
(૧૩૩) જન્નતીઓ માટે હૂરોની દાઆઓ...........-...-......-.-----.---- ૪૩૧ 
(૧૩૪) તિકાહ માટે સૂરોનો સદેશ... ર ્નુટમકડકટનરમનયથ ૪૩૨ 


(૧૩૫) હૂરની તસ્બીહથી જન્નતના વૃક્ષો પર ફૂલો ઉગી નીકળે છે 
(૧૩૮) લઅબા હૂર.. 
(૧૩૭) એવી સંદરતા જેને જોતાં જ મોત આવી જાય. 
(ડર)હવલ તહેરની કુવારીઓ.-. બડકરના 


તોહેફ-એ-દુન્યા વ આખિરત ઃ ૨ [૨૯૭] 


ગાણ 


(૧૩૯) હૂરોના હકદાર બનાવનારા નેક આમાલ 
(૧૪૦) ગસ્સો પી જવા પર હૂર મળશે 
(૨૪૧) મેળવવાના ત્રજ્ન કામો..........590ન્‍0ટિઉકકસકકકડડ૯ડલ૦૩સ૦ડ૦૪૯૦૦૦૪ 
(૧૪૨) સારા તરીકાથી દરેક રોઝો રાખનારનું ઈનામ ૧૦૦ હૂરો........ ૪૩૫ 
(૧૪૩)નેકીનો હૂકમ અને બુ્‌રાઈથી રોકવાના હૂકમ કરનારાઓને 
ઈનામરૂપે મળનાર એના હૂરની શાન. 
(૧૪૪) જન્નતીઓ માટે હૂરો અને ઔરતોની સંખ્યા. 
(૧૪૫) ૭૦ બીવીઓ 
વકક જન્નતની, થે દિનો કેકના કરકર 
(૧૪૭) સામાન્ય જન્નતીની ૭ર બીવીઓ................................. 
(૧૪૮) દોઝખીઓના વારસાની બે બીવીઓ પણ જન્નતીઓને મળશે..... ૪૩૮ 
(૧૪૯) સામાન્ય દરજ્જાના જન્નતીની બીવીઓની સંખ્યા 
(૧૫૦) બાર હજાર પાંચસો (૧૨૫૦૦) બીવીઓ. 
(૧૫૧) બાર હજાર એકસો (૧૨૧૦૦) હૂરો અને બીવીઓનો તરાનો. 
(૧૫૨) દુનિયાની ઔરતો હૂરોથી અફઝલ હશે........................... 
(૧૫૩) દુનિયાની ઔરત હૂરથી સિત્તેર હજાર ઘણી અફઝલ શશે......... 
(૧૫૪) દુનિયાની ઔરતની સુંદરતાનું દશ્ય..............................* 
(૧૫૫) હૂરો અને ઔરતો સાથે સંભોગ........................******૦૦૦** 
(૧૫૮) જન્નતીઓ સંભોગ પણ કરશે 
(૧૫૭) જન્નતી પાસે ૧૦૦ મર્દો જેટલી તાકાત હશે. 
(૧૫૮) એક દિવસમાં ૧૦૦ ઔરતો પાસે જઈ શકશે 
(૧૫૯) વિર્ય કસ્તૂરી બની સ્ખલિત થઈ જશે.............................. 
(૧૬૦) ઔરત સોહબત કર્યા પછી આપમેળે જ પાક થઈ જશે........... ૪૪૮ 
(૧૮૧) એ ફરીથી કુંવારીઓ થઈ જશે.................................... ૪૪૯ 
(૧૬૨) એકબીજાથી સંતષ્ટ નહીં થાય 
(૧૬૩) એક તંબુમાં કેટલીએ હૂરો 
(૧૮૪) આનંદ ઉલ્લાસ આપનાર બીવીઓ 
(૧૮૫) નિકટતા (સંભોગ)ની લિજ્જત સિત્તેર વરસો સુધી રહેશે......... ૪૫૧ 
(૧૮૦) દરેકવાર જોવાથી નવી ઈચ્છા પેદા થશે.........................- ૪પર 


[૨૯૮] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ર 


(૧૮૭) બાર હજાર પાંચસો બીવીઓ સાથે કર્બંત......................... ૪૫૨ 
(૧૬૮) જન્નતી એકથી એક હૂર તરક ફરતો હશે......................... ૪પ 
(૧૮૯) નવી હૂર પોતાની પાસે બોલાવશે................................. ૪૫૪ 
(૧૭૦) હૂરોના કદનો અંદાજો...............................-.-*****૦૦૦૦૦૦ ૪૫૪ 
(૧૭૧) જન્નતીઓની પહેલી મહે માની................................... ૪૫૮ 
(૧૭૨) જમીન રોટી તથા બળદ અને માછલી શાક હશે.................. ૪૫૮ 
બક ભાથીજી પૂ કકાએ ્કબ્ઇઝાઝકામાક 
(૧૭૪) ખાવું-પીવાં અને કદરતી હાજત..........................***-**૦* 
(૧૭૫) ખાણું અને કુદરતી હાજત.........................-.******૦૦૦૦૦૦૦* 


(૧૭૮) રિઝ્કના હદિયા સવાર-સાંજ પહોંચશે 
(૧૭૭) જન્નતમાં પહેલી મહેમાની. 
(૧૭૮) ૧૦૦૦૦ ખાદિમો ખાણં ખવડાવશ 
(૧૭૯) સામાન્ય જન્તતીનં ખાણં-પીણ. 
(૧૮૦) પ્રથમ દાવત બળદ અને માછલીની હશે 


(૧૮૧) જન્નતીના ખાણામાં ઈચ્છાની પરિપૂર્ણતાની ઈન્તિહા ૪૬ર 
(૧૮૨) એક દસ્તરખ્વાન ઉપર સોનાના ૭૦,૦૦૦ મોટા પ્યાલાઓ રશે..... ૪૬૨ 
(૧૮૩) ઓડકાર અને પરસેવો કેમ આવશે ?............................. ૪૬૨ 
વા ક ૪૬૩ 
(૧૮૫) પીવાની લિજ્જતો વિગતવાર..................................... જેટ્ક 
1૪ કેકેમ દભનાકાર 
(૧૮૭) શરાબની છોળો.. 

ઉદ] સદરતામાં વારો... કરસન રમરનમકકનઈ ૪૮૮ 
(૧૮૯) વાસણોમાંની ચીજ બહારથી દેખાશે.............................. ૪૮૮ 
(૧૯૦) જામને છીનવી લેવાની ચેષ્ટા.....................................- ૪૮૭ 
(૧૯૧) શરાબના સ્વાદની ચરમસિમા...........................-.*.***૦* ૪૮૭ 
પગાર માક, કકાકાઇ૦નબ૦૦૦૦ઊ૦૦૦૦૦૦ટ૦૪૦૦૦૦૬ ૪૬૮ 


(૧૯૩) દનિયામાં તરસ્યાને પાણી પીવડાવવા પર કયામતમ। રહીકે 
મખ્તૂમ મળશે.. 
(૧૯૪) જન્નતની શરાબથી કોણ વંચિત રહેશે ?.. 


૪૮૮ 
* ૪૬૮ 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરતઃ ૨ [૨૯૯] 


(૧૯૫) હઝીરત્‌લ કદ્સની શરાબનો હકદા 
(૧૯૬) ખાવા-પીવાના વાસણો. 
(૧૯૭) સોના-ચાંદીન। વાસણો. 
(૧૯૮) ચાંદીના વાસણોની ચમક અને સફાઈ. 


(૨૦૬) કયો મુસલમાન ઝિયારતથી વંચિત રહેશે ? 
(૨૦૭) રિયાકાર પણ ઝિયારતથી વંચિત. 
(૨૦૮) અલ્લાહ તઆલા કુઆંન સંભળાવશે 


(૨૦૯) અલ્લાહ તઆલા અને જન્નતીઓ વચ્ચે ગુફ્તગુ.................. ૪૭૫ 
(ર૧૦) અલ્લાહ તઆલા જન્નતીઓને સલામ કરશે...................... ૪૭૮ 
(ર૧૧) શહીદોની સવારીઓ.............................................. ૪૭૮ 
(ર૧૨) આલા દરજાના જન્નતીનો ઘોડો................................... ૪૭૭ 
(૨૧૩) જન્નતના ઘોડાઓ અને ઊંટ....................................... ૪૭૮ 
(૨૧૪) અલ્લાહના દીદાર માટે લઈ જનાર ઘોડો......................... ૪૭૮ 


(૨૧૫) દરૃદે ઈબ્રાહીમ 


?; કૈ ટ 
કન્‍્ટ&#4૫ હાક5.૩૭;ડ4:હપક્ડ 


[૩૦૦] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત : ૨ 


જન્નતના જે દરવાઝેથી ઈચ્છે પ્રવેશી જા 


સહીહ માન્યતા ધરાવનાર મસલમાન જન્નતના જે 
દરવાઝેથી ઇચ્છશે પ્રવેશી શકશે. 


શ જે. 


હઝરત ઉબાદહ બિન સામિત (રદિ.) ફરમાવે છે કે 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)એ ઇરશાદ 
ફરમાવ્યો કે : જે માણસે આ ગવાહી-સાક્ષી આપી કે જે નીચે 
દશાવેલ દુઆમાં વર્ણન છે તો અલ્લાહ તઆલા એને જન્નતના 
આઠેય દરવાજાઓમાંથી જેમાંથી દાખલ થવાનું ઇચ્છશે 
એમાંથી દાખલ ફરમાવશે. તે દુઆ આ છે : 


ર 
“૦ ૬77 રી નાખ 2122૮ 5 
હ &8તડક્ડ 40] ૬5 હપ્ડ્ક 
ટર 
12_૬(.67272-.7#2 તિત ત/£ 
ઈન્ટહાક48-5531પકક્#હ4 
1 
ધટ:૩છટર -..1 27 કક 10. ક 
45858 441 હર!દ 4.8 ડડ 
નુ 22૪ છ 1, ૬2% 
હદ 9 દંઇડ કડકાઇ 
છ 104 
(હિસ્ને હસીન ) 88-7૫. 9 (92 


૯ રિ કકડા દીછેડે 


